RÁUDIR 


af 


Hjálmari Hugum stóra. 


Kveðnar af 
sveitalækni Hallgrími Jónssyni 


á Miklagarði í Skagafirði. 


Kostnaðarmaður: 


Grímur Laxdal. 


* á ' 
| Akureyri 1859. 


Prontaðar Í prentsmiðju Norður- og Austurumdæmis- 
ins, bjá H. Hölgasyni. 


FORMÁLINN. 


1. ögu Hjálmars sjáið nú sónar klædda 
blandi, víða hefur hrakist sú helzt á vest- 
urlandi. 

2. Björn Ilítdæla kappi knár kom frá 
Garðaríki, þar var hálft um annað ár, 
afreks kempu líki. 

3. Inn hjer komin eptir það öflugur 
beitir hjörva, sögu Hjálmars ynnti að, 
einni veitzlu á Törfa. 

4. Geymdist hún á herjans kon hjer Í 
bragna minni þar til Bergur Sokkason, 
söguna reit á skinni. 

5. Um hana talast upp frá því ekki 
neitt þess konar þar til hún komst eignir 
í, Ara Þorkellssonar. 

6. Teitur dóma dug búinn, Dalasýslu 
er þáði, fyrir Ara áa sinn, æfintýrið skráði. 

1. Færstum bar hún fyrir sjón, fúi og 

ai 


4 


mölur hrjáði, hæna síðast sjera Jón, Sanda 
prestur skráði. 

8. Yfir Hjálmars æfintýr, ærið margt þó 
hamli, dregið hef jeg hróðrar vír, Hall- 
grímur Jónsson gamli. 

9. Hrek jeg frá mjer hróðrar skrá, hyrj- 
ar vinds á dali formálinn því endast á 
Amicus Beni vale. 


1. Ríma. 
Mansöngurinn. 


1. Q) þú mærin yndislig, elskuð söngva 
gytja, ýmu blærinn þráir þig, þú?ert.fær að 
gleðja mig. ; 

2. Yndis stundir all fáar, andar fjöri hlúa 
nema lundar lífgi far, lofnin sunda hriputar. 

3. Almátt þinn jeg undrast nær, athuga lífs- 
ins mæðu hvað þú sinnu sundum fjær, sorga 
linna hrundið fær. 

4. þó að hrekkir hreifi sjer, hlátur og öfund 
líka, dyggð svo þekki þína hjer, þú munt ekki 
gleyma mjer. 

5. Eins þó fólið forsmánar, Fama vængi 
þenji, út úr bóli anstyggðar að hástóli lyginnar. 

6. Og þó báðar ætli sjer, okkar tryggðum 
spilla jafnt sem áður þjóna? jeg þjer, þín svo 
náðin dugi mjer. 

7. því jeg reyna marg opt má, mig hvað vel 
þú styður þar svo greina þori frá rr er sú eina 
tryggð jeg á- 

8. Himin kynjuð ertu ein, Béð og þanka 
smíðar, þínum vin í þraut ó sein, þú ber skin 
á marga grein. 


6 


9. Olund skæð og ömun flýr, undan veldi 
þínu, þjer með gæða þróttur býr, þú ert hæða 
skeinkur dýr. 

10. Ljósa heimi lát mig frá, leynda dóma 
vita gegnum, streymi hugmynd há, himin, geim 
og lönd ósmá. 

11. Fyrrtu álfa fylsni og ró, fældu draug 
úr myrkri, lyptu þjálfa legu þró, láttu skjálfa 
lönd og sjó. 

12. Láttu gína lagvopn öll, láði fjær við 
hifin, láttu hvína lönd og fjöll, láttu sýnast 
börnin tröll. 

13. þú sem getur þungan móð, þvingað burt 
úr sinni, skemtan metur þú hjá þjóð, þú til 
setur gleði ljóð, 

14. Ovidíum flemdan frá frelsi og Róma= 
veldi, ljetztu svíun sorga fá, Síberíu strönd- 
um á. 

15. Milton völdum færtan frá, fyrir rangar 
sakir, huga köldum alinn á ama kvöldum varstu 
hjá, 

16, Fanga kör í hreldum hug, honum sjón 
af máði, þó hamförum herti dug, himin fjör- 
ugt þanká flug. 

17. Hærsta Dýa hrós þú ber heimsins með- 
al þjóða, veröld í — sem veiðagt er, — von 
er því jeg treysti þjer. 

18. Við skulum sytja sóns við borð, sögu 
brot að skoða, þar til nytja þarfleg orð, þaug 
svo Ílytja' að heyrnar storð. 


7 


„19. Söguna gaf mjer „sióprúður seggur á 
vesturlandi, áuðnu kalin Ólafar Ásgeirs Kafa= 
Íausi bur. 

20. Orma brúar apaldi, eg. þó mátti lofa, 
heimska sú mig hriggspennti, henni snúa! í 
ljóðmæli. 

21. Tregt þó gangi að laga ljóð lund fyrir 
hafnar bríma, Drottins hanga horna flóð, hug- 
ar stranga græði: móð, ð 

22. Meansönginn svo felum frá, fer að sag- 
an höndum, sytji tvinna gætin gná, gauti 
linnadýnu,; hjá. 


23 Það ber fyrst að heyrnar hurð heimur- 
inn stóð í- villu, trúar lista ljóss var þurð, 
lengt fyrir Kristí hingað burð. 

24. Mörgum Öldum eptir það, eins. á 
heimi, unni göldum átrúnað ýta fjöld' um þanka 
hlað. 

25. Sízt nam bleyði hindra hönd, hernað 
grimmann fremja, til að sneiða auð og önd 
öll um heiðin norðurlönd. 

26. Felldu bjóðir girtir gram, gótz og borg- 
ir vunnu þar til blóðug hyrna hlam að hverfa 


s 


stóð í 


móðup æska nam. 
27. Tveggja flísum faldaðir, fjóri og sigri 


8 


hjeldu, "tiggja líkar Týr hraustir, tóku ríki 
gamlaðir. 8 

28. Austar í löndum einn sá var, árl' á forn- 
öldinn, hvurr við göndla hríðarnar hrúgaði 
söndum nöðrunnar. ; 

29. Linna sýkis lárviður lofðung Týrus mikli, 
garpa líki geir vanur, Garðaríkis konungur. 

30. Hörðum fleyja frá sjer nam fleina hríð- 
ar stormi, ellin beyja gjörti gram, en geymdi 
megin sörla ham. 

31. Einka dóttir öðlings var, almennt köll- 
uð Trana, mennta gnóttir mærin bar, með Í 
þróttir kvennlegar. 

32. Engin skoða mátti mann, meyu dægi- 
legri, björt með roða rósfarfann, rekkum boða 
furðu vann. 

33. Óláns stundir óljósar, ólu? ei a 
trega, sólar munda sólund þar, sólar fundin 
líki var. 

34. Um þá storð var öllum kær, allar deyfði 
sorgir menja skortin mjög frábær, meir enn 
orðin karlmanns fær. 

35. Verður sjóla víkja frá versa  daufa 


rr Á 


smíði, ; buðla kjóla baldri hjá bíti sélar elfu 
gná. 

86. Innir letur um þá tíð einn var sjóvík- 
ingur, hjörfi fletur hraustan lýð, harða kvetur 
þjóð í stríð. 

37. Töfra klerkur tröllaukinn tamur spjóta 
hríðum, var berserkur brúnn á skinn, böls í 
verkum útfarinn. 

38. Hann í branda hretviðrum — helzt við 
sjón hverfingar — varð að Anda ófreskjum 
og allrahanda kvikindum. 

89. Mót því hraki menskur par maður eng- 
inn dugti, hörund nakið hjör ei skar hans á 
baki krippa var. ! 

40. Kauðinn skæði Kolur því Kroppinbakur 
nefndist, hans voru bræður hernum í, hvurr 
nástæður fleina gný. 

41. Hjetu Björn og Hárekur, hvurr sem 
tröll í slögum. eins að vörnum Ingjaldur ylgj- 


„ar börnum þarflegur. 


42. Höfðu lengi á humra kór hjörfa sung- 
ið messu, var svo engin orku stór á þeim fengi 
kumlað bjór. 

„48. Kolur eitt sinn illsku flár inn í Garða- 


10 


ríki. mörgum beitti mastra klár, með honum 
þeytti herinn grár. 

44. Týrus bjóða rómu rjeð rumurinn hrekkja 
fulli, ella lóð og linna beð láta fljóði björtu 
með. ð ; 

45. Kempan mikla þver tók því, þessum 
sæta kjörum, hetju spriklar fjörið frí, færðust 
hniklar brýrnar í. 

46. Gamalt hetju hjartað bar hugar prýði 
næga, kauðum metur svoddan svar, segið: fret- 
karls jafningjar. 

47. þá skal dauðinn af mjer önd út með 
nauðum d:aga, fyrr' en auðar unga strönd, örg= 
um kauta gefi! á hönd. 

48. Fær og aldrei heldur hann hót af riki 
mínu, þó að gjaldi margur mann meðan jeg 
valda sverði kann. 

49. Við ei bíða vísir má vildi og ekki held- 
ur, fátt af lýð var honum hjá hrekkja níð að 
yáðast á. 

50. Fleins í galdur fámennur fylkir út nam, 
draga, var þó taldur tilsettur tíu faldur liðs- 
munur. 

$1. Vöktu skæðar valmeyar vigra dansinn 


ll 


harða, sig af klæða svertin þar saman æða 
fylkingar. 

52. Hafin genja granir smir, geirar sprengdu 
hjálma líkt og venja var til fyrr, villtir grenja 
berserkir. í 

53. Mikið stækkar mannfallið með aðgangi 
þeirra, undrum hækkar eggja klið óðum fækk- 
ar kongsins lið. 3 

54. Menn þó stykkli fjöri frá; fleiri verður 
nefna, 'Týrus mikli bistur brá benja lykli 
snörpum þá. 

55. Hilmir framm sig hraustur bar hervík- 
ingum móti, sólin hramma sárheit skar, sund- 
ur glamma votirnar. 

56. Högga þundur hraustan beim hjó þar 
margan sundar, fáir sungu frjettir heim frá 
niflunga jaðar þeim. 

57. Furðu snar á feigtar grund felldi ótal 
kauða svo brinþvara bærði mund, að brætur 
varast kongsins fund. 

58 þar til friði frá dæmda filkir kvistar líði, 
að heim var riðin helvega, helft af liði víkinga. 

59. Hjörs við laman helbarður hans var 


12 


fallin líður stóð einsamall ósærður, enn þá 
gamall mildingur. 

60. Ó þú gæfa, ó þú hel, örlaga nornir líka 
gefið æfa unda þjel öðlings kræfa bíti vel! 

61 Herin stranga furða fer, filkirs hreystin 
mikla skjöldungs hanga skýmu ver skipuðu 
fanga bræðurner. ; 

62. Engin kom á öðling þó einu geira spori, 
blóskra hvoma þanka þró, þá kvað voma kemp- 
an hjó. 

63. Mörgum slengdi digrum drjól, dauðum 
blóðs á mýri, sumra sprengdi heila hól, hina 
dengdi buðla kjól. 

64. Síst var færi filkir á framan að engin 
þorði, bak til nær eð bragnar gá, brandurinn 
skæri rotar þá. 

65. Svo var móður — Sigmundar sala týru 
— baldur, að róms á sjóði reykinn bar rjett 
við slóðir Eyglóar. 

66, Frá skal greina Kolur kvað, kong ei 
vinnast mega, skjaldborg eina byggja bað buðl- 
ungs meina hrakið það. 

67. Orkað fá ei þrælar því, þeingill óður 


13 


gjörðist, hjörinn bláa bar við ský, benja lá þar 
"vóx á ný. 

68. Þessi gjör af hilmis hönd hörðust þótti 
kviða, hetjan snör með vigra vönd varði fjörið 
sprund og lönd. 

69. Ekkert sár af brandi bar, blóð úr vit- 
um dundi, fjell svo nár á fíla mar, filkir klára 
sprungin var. 

70. Hátt við sungu sigur hljóð siklings ept= 
ir dauða einn þriðjungur, uppi tin af marlunga 


grimmu þjóð. 
T1. Loks þá skæðum lokið var laufa hríðar 


stormi, týrs með glæður glórauðar, gengu bræð- 
ur til hallar. 

72. Kongs hásæti settist í svefnir skjalda 
Kolur, kong sig lætur. kalla því, en kong sinn 
grætur þjóð ó frí. 


13. Hrikinn sækja sjer í vil sagði dóttur 


tiggja strákar lækja ljóma bil leiddu klækja 
brúsa til. 

74. Þþussinn snjallt við þorngrund tjer: þú 
ert á valdi mínu, ríkið allt og orma skjer 
einnig skaltu giptast mjer. 

75, Ríkið á jeg — því ext þú þjófur gótz og 


14 


landa, — hrelld svo tjáir hringa brá heldur 
fá mig skalt ei nú. 

16. Ilöggvinn segir hyrju ver hjerna skalltu 
verða neitir eigin orði mjer, jeg verð feiginn víí- 
ið tjer. 

71. Ormi klóta bófinn brá brúðar höfuð yfir, 
gekk á móti geirnum blá, göfug snót og brosti 
þá. 

78. Svoddan greina samdi prífs, silki reyna 
blómi: þettað eina þjer af kýs, það er meina 
bótin. vís. 

19. Ósa funa Eigló hann, aptraði sjer að 
höggva, girndar bruna frekan fann fyrirmuna 
slíkt er vann. 

80. Svo, var færð í fangelsi foldin mundar 
ljóma, nakin-særð af sorglindi, svikin ærð og 
þeinkjandi. 

81. Ó þú mæta Mínerva minnstu á fljóð 
í nauðum, sorg þó græti sansana sítar kæti 
Fortúna. 

82. Fyrst jeg má ei frelsa sprund, fegin þó 
að vildi, legg jeg frá mjer litla stund ljóðaskrá 
og tek svo blund. 


' 


15 


2. ABíma. 
Mansöngurinn. 


1. Káttu mig ei lengi: sofa ljóða gyðja, 
virztu hug.og sansa seðja, söngum þeim er 
fræða' og gleðja. 

2. Sofnaður jeg sældar naut af svanna völd- 
um, hún ljósbláu lypti tjaldi, ljómandi frá einu 
spjaldi. 

3. Landkort sá jeg löguð þar með list. og 
prýti, fyrirsögnin fleirst í kvæðum, enn farfin 
mest af temsar glæðum, 

4. Veröldin mjer virtist öll á vænu spjaldi, 
máluð þegar ár var alda, áður en muna brjót= 
ar skjalda, 

5. Bera tók jeg heima höf og hauðrin grænu 
menta þar í mestu vonum, móti ng landkort- 
onum. 

6. Öll voru kortin öðruvísi nkkán daga, 
nokkuð aðra vikið vega vantaði sumt og gjör- 
samlega. 

1. Hvað mun varða hyarlaði mjer í hugar. 
skímu, höfin vötn og grundir geyma getur 
ekkert staðið heima. 

8. Er þá lygi allt sem hinir eldri skráðu, 
heims um frægð og forna siði, frónin, höf og 
töfrasmiði. 

9. Eða mun það. allt sannleikur eiga reynast, 
nú á öldum er fram tínist, eptir því. sem hverj= 
um sýnist, 


16 


10. Minnar aldar menta vinir meina' jeg segi, 
hvað yfir þeirra þekking stígi það sje tóm og 
einber lygi. 

Ll. Trúa þeir að sálar sjón og sannleik 
fangi, vísdóms heldur anda enginn utan mað= 
ur skóla gengin. 

12. Hvurr mun burt frá huga, mínum hrinda 
villu skal jeg þá um æfi alla, ekkert meiga 
sannleik kalla? 

13. Skal jeg sælli sóa tíð, með svoddan vafa 
og allar stundir í mig sofa, ólæknandi sál- 
ar dofa? 

14. Á jeg að særa álfa, tröll og illa vætti, 
og fjanda kyn úr öllum áttum, úr að rífa sann= 
leiks gáttum. 

15. Nei nei jeg skal nokkuð annað nú af 
ráða, dýa sala dýsir gæða drjúgum biðja mig 
að fræða. 

16 Löngum þær mig leiddu sannleiks ljósa 
götu, fram til þess jeg vildi vita, þó vantati 
stundum spón og bita. 

17. þarflegt margt hjá þeim jeg fjekk, án 
þungra kaupa, úr mennta brunni mynnis djúpa 
meira vert en bíta og súpa. 

18. Sem jeg þannig þeinkti', og bað mjer 
þaut að eyrum, gustur hlýr með hægum svör= 
um, hreint sem töluð orð frá vörum. 

19. Röddin þessi mýkti móð í muna veldi, 
því hún bauð af mestu mildi, mætti spyrja 
hvurs jeg vildi, 2 


if 


20. Upplýsingar þorsti þrengdi þurru brjósti 
sýndist mjer ei svörin bristi, svölun fyrir 
þögn jeg missti. 

21. Fyrst því spurði jeg fornaldar um frægða 
siti, hreysti nægð og hugarpryði, hvarju nú 
ci lærðir tríði. 

22. Svarið lýsti, sannlega hefði seggja forð- 
um, afreksverkin hreysti hörðu hrósað sjer á 
vorri jörðu. 

23. Og nú ei fyndist fyrri manna frægð og 
hreysti, utan hvað með lægi og listum, lýðir 
bætti? úr þrótti misstum. 

24. Feikna múrin, förna hreysti frekt á bend- 
ir, traust af byggður týrum branda, Tartara 
milli og Kínalanda. 

25. Af ógna björgum hlaðinu hárr og harla 
breiður og löggildri mæling meður mílur þris- 
var hundruð tjeður, 

26,  Kínesanna ártals er það upphafs tími, 
þá múrinn stóð á merkja geymi mesta furðu- 
verk í heimi. 

21. Mörgum hundrað árum áður Adam lifði, 
þeirra datum þá út krefði þessi múrir:n byggst 
að hefði. 

28. Fyrri tíða frægð og hreysti furðu stóra, 
þjer að sjónum braut má bera berserkja um 
hraunið þvera. 

29. Af þessu sjest — og fleira — forna 
fyrða hreysti, hugur og þrek í hjörva gjósti, 
hræðslan færstum sat í brjósti. 

2 


18 


30. Sfðan blundi brá jeg fljótt og brunna 
mána rankar við hvar eygló uni, ei þó glöð í 
skapi muni. 


81. Hvurn dag skjökti Kolur samt á kæra 
fundin, ámálgandi ektabandið, af svo ljetti fanga 
standið. 

„82. Afsvör tóm og ill orð fjekk hann æ hjá 
svanna, fyrr kvaðst tapa önd en unna æru= 
lausum töfra klunna. 

33. Sá þá Kolur „sín viðleitni sízt má duga, 


fór því til á fleiri vega fljóð að veiða kænsku= 
lega. 


34. Morgun einn — þá döglings dóttir dúr- 
um sætti — Kolur þangað fertum flýtti, frúnni 
við með tánum ítti, 

35. Stökk á fætur storðarlinda stjörnu þrúð- 
ur, henni sýndist hýr og glaður hjá sjer Á 
fríður maður. 

36. Til hans mælti Temsar funa tróðan 
bjarta: seig oss hvur, og hvaðan ertu og hvar 
til hingað farin sjertu ? 

37, Svarar kvendi svikabólginn synda ham- 


19 


ut! þig skal frelsa' af valdi voma, vil jeg þjer 
úr haldi koma. 

38. Föður þíns jeg virur var, og vil því 
halda, sömu tryggð við meyju milda, mín skal 
það óhvikul skylda. 

39. Horn eitt rjetti hrings að bil svo hress- 
ast næti, hún með þökkum þyggja rjeti, þenná 
drykk, er skipti geði. 

40. Eptir það hún varð sem villt í versta 
svíma, þekkti hvurki grund nje geyma, glugga 
hjera sprund nje beyma. 

41. Ummynduðum aula þeim hún ást á festi, 
köldum burt svo kastar þjósti, kveiktur hir í 
meyjar brjósti. 

42. Loks hann færti lauka skorð í loptsal 
háann, kongleg var þar hvíla búin, hvar Í 
bæði stigu lúin. 

43. Yndis fundur ama dreif þeim út úr huga, 
fetaði viljin fornu laga, feril þann sem öngvir 
klaga 
44, Þrjár um nætur nærðu' í Kjáðn nátt- 
runa, morgun fjórða — móins dínu mörkin — 
"lá í rúmi sínu. 

- 45. Frá sofandi hlaupið hafði a dóttir 


20 


töfra þór á trónin settist, tignarskrútinn búki 
mettist. 

46. Sínum bræfrum sagði frá að sigruð væri, 
tiggja dóttir Trana kæra, til sín skipar hana 
færa. 

47. Framvegis hún frelsuð skal af fyrirlitn- 
ing, úthrópuð með ærulotning, einka Garðarík- 
is drottning. 

48. Með því hrópi hún var færð í höllu sjóla, 
öll nú brögðin vissi vjela, villu horfin gjör- 
völl hjela. 

49. Í hásæti sett hún var hjá sjóla blokkum, 
brúðkaup skildi? um daginn drekka, drótt og 
gleddi mjöðinn þekka. 

50. Svara fá var baugabil með brosi köldu, 
ánægða því hana hjeldu, hraustir runnar mána 
keldu. 

51. Óskaði þess ef ekta skildi? hún argan 
glanna, mætti áður fallinn finna, föður sinn og 
umbúð vinna. 

52. Gamli Kolur gaf til já, hún gilfa mætti 
líki þjóna, þá sem hlýtti, þó sjer ofboðslega 
flýtti. 

53. því nam lofa þrims kveólinga þægust 


21 


lilja, fjórar þernur vann sjer velja, voru þær 
eporin sízt að telja. 

54. Hlupu þær, og hilmir fundu helju vafinn, 
dóttur hara hryggð að svífur, hjálminn samt 
af karli þrýfur. 

55. Sjer á höfuð setti þann, og síðan dreg= 
ur af honum .brinju alblóðuga, í hana klædd- 
ist fljóð einhuga. 

56. þernur vildu sverði svipta sjóla látinn, 
þær með orku þar við sátu, þó ei fingrum 
bifað gátu. 

57. það fyrir Trönu lá sem laust, í lofð- 
ungs mundu, snótin þá með hraustri hendi 
hampaði björtum sáravendi. 

58. Kvendin hlupu" af hræðslu burt þá hild- 
ar skrúti, vafða sáu hringa heiði, hún var og 
svo bólgin reiði. 

59. Sýndist þeim að Týrus tiggi týrs í skrúða, 
vígs á rauðum velli stæði, vörgum til að britja 
fæði. í 

60. Frekt sú meining fljóðum herti flótta 
ganginn, að hilmir fylgdi hörku fenginn — her= 
klæðonum — aptur genginn. 

61. Sín í hvurja sundrung hlupu seljur tvinna 


22 


hvar sem fundu hal eta svanna, hermdu býsn- 
ir títindanna. 

62. Út um landið flaug sú fregn að falda- 
sunna, herklædd væri að vænta manna, vísirs 
bana til hefndanna. 

63. Hópum saman hundruð mörg af hjeraðs 
lýðum, hlupu' af stað í högna skrúði hjálpa 
vildu silki þrúði. 

64. Jafnframt þessu þengils dóttir þarf á 
minnast, hryggð er fann í geði grennast, greip= 
ar ljet að hjöltum spennast.: 

65. það var sverðið þrifja bezta þekkt í 
heimi, menn nm hjálminn sögðu sama, sízt 
hann kunnu vopn að læma. 

66. Þþríföld hringabrynjan blá þó bar af öll- 
um herklæðum — sem heimur karlinn hafði 
til — unz liggur fallinn. 

67. þessum brúðar hulin ham til hallar 
vendi, mærin stygg Í „muna landi} mundum 
hampar nöktum brandi. 

68. Við það hnikti víkingsþjóð að veiga lína, 
hljóp þar inn í hertfonum, hræðileg — þó 
framar vonum —. 

69, Rengdu dólgar sjálfa sig hvurt seljan 


Í 


23 


bringa, eða Týrus apturganga, átta seldi runn- 
am spanga. 

70. Kolur skipar frændum fletta fljóðið vopn= 
um, hún framm vóð með voðasvipnum, vom- 
um að og brandi gripnum. 

11. Hjörin ball á haus Ingjaldar hvurr sem 
fylgdi, dauðrotaðar datt á veldi, dólgur sá að 
æfi kveldi. 

712. Æðru Kolur kenndi sízt í króggum 
neinum, eins og nú þó ofbauð honum ógn er 
stóð af herklæðonum. 

73. Líka kom nú heim til hallar her af landi, 
mildings dóitur með áð standa muggu þar af 
sirti randa. 

14. Sá nú Kolur sízt hann mundi sæll har 
vera, kallar því á kauða skara, kembings út 
á heiðar fara. 

75. Ranga dýrum ríðu þeir á rostungs tanga, 
hernað grimman háðu lengi, hvar sem fundu 
drápu mengi. 

76. Allt að hausti unda ljá þeir ekki spara, 
um Helsinga hafið stóra hertu freka styrjar óra. 
(71. Að vori næsta vildi Kolur vitja Garða 

í snörpu eli sverða unnið skyldi ríkið verða. 


24 


78. Um frænings bana fenhrings linda fák- 
um áði „Kroppinbakur grár í geti greina þarf 
að fleira skeði. 

79. Í þann tíma, tyggi vopna tamur fundi, 
Hrómundur með hefðar standi, Háloga — fræg- 
ur stýrði — landi. 

80. Hjaranda- son Herrautur var hilmis fað= 
ir, en drottning hans hin dyggta fjáða, dóttir 
Högna sinnis- bráta. 

81. Hrómund sjóla siðug drottning son einn 
kenndi, Herfinnur sem heita mundi, harðfeng- 
ur á vopnafundi. 

82. Sem Herfinnur átján aldurs árum náti, 
móður hans frá heimsins gleði Helja drottn- 
ing til sín rjeði. 

83. Kongur syrgði veigávör sem var hans 
yndi, ríkisstjórn því ei við undi, út í hernað 
„ðraga mundi. 

84. Frægsta liði safnar sjer á siglu fáka 
Herfinnur með honum líka hjelt í veður þund- 
ar flíka. 

85. Hnísu veldi víða tráðu vargar húna, 
hrausta feildi herkongana, Hrómundur að forn- 
um vána, 


25 


86. Öðling fór um Eystrasaltið ör dverðt sum= , 
ar sama og Kolur safnar beimum, Svíþjóð af 
og Jötunheimum. 

ST. Fjölda liðs og fíla sjós af fleiri láðum, 
saman heimti jötna jaðar japa, saums Í orðu 
raðar. 

88. Til Hólmgarða hyrju kundur hugði fara, 
vakurt öldur veifa stíri, voðir þandi blossa hlíri. 

89. Á firði nokkrum fólar áðu fýlum húna 
herskip átján að þeim bruna, ötuð rauðum 
temsar funa. 

90 Skamt frá risa flota felldu fagra refla, 
Kolur þær í ærnum afla ætlaði sigur mundum 
krafla. 

91. því nam spyrja þá nýkomnu þunda 
hringa, hvurr þar rjeði hindum ranga, hann 
sig skildi gefa fanga 

92. Ungur maður mikill stóð á mastra hjera, 
„Kroppinbaki sá nam svara, svo það mundi 
trauðla fara. 

93. Drykkur ása dvínar nú á dalii góma, 
meðan aptur sígur saman, sættast má við 
dúra gaman. 


#26 


3. Ríma. 
Mansöngurinn. 


1. Svaf jeg fyrr og sofnaði! enn, sansa 
dyrum viti menn uppljúkandi ein var mynd 
alskínandi stúlku kind. 

2. þessi marar mána rein menta var af gyðj- 
um ein, kosta ber ókljenan skamt, kunnug 
mjer — að góðu samt —. 

3. þar tyrir byrja þorði jeg tal, því nam 
spyrja snóta val, hvurt álögum og forspá, jeg 
af sögum trúa má. 

4. þar til gefa svar nam sú, svoddan efa 
skalt ei þú: sumra orðum espað geð auka forð- 
um krapta rjeð. E 

5. Um mælinn sjer áttu stað, á lög sumir 
kalla það, fyrr á tíðum fremur en nú, fylgdi 
lííum gáfa sú. 

6. Kristnum eins. og heiðnum hjá, hefur 
fundist kraptur sá, Biblían fram bíður sig, ef 
bragnar annars rengja míg, 

7. Gamli Nói gremjast vann geimdi þó ei 
"vondan mann, síst vel þekkta lægði lund lagði 
„frekt á sonar kund. 

8. Hvurt á kvæðinn íll eða góð, eru bræði 
sorg eða ljóð, finni þau allan orða stað, álög 
kalla máttu það. 

9. Gömlu daga draumspekin, og dular haga 
forspáin, er með ritum eldri skreitt, af því 
vitum lítið eitt, 


I 


27 


10.. þrátt fyrir manna þvættingin, þetta 
sannar Ritningin, umþeinkingar breitt um beð 
bevísingar þarf ei með. 

lt. Síðan færti' jeg samtal í, sumir lærðir 
neita því, að hefti galdurs hrekkja spil, heims 


um aldur verið til. 


12. Ekki seiður eða par, er til reiðu kukl- 
arar, höfðu í Púkans hræringum, helzt með 
brúkað særingum. 

13. Hraðast mætti mjer það svar, minnstu 
á hætti fornaldar þá var trúað eitthvað á, ekk- 
ert nú sem heita má. 

14. allstaðar um austur heim, ærið bar á 
listum þeim, heims um aldur öndverðann, er 
þá galdur nefnast vann. 

15. Kongur einn frá Asía, ekki seinn til val= 
þinga, ljet helböndinn nísta ná, Norðurlöndin 
inntók sá. 

16. Frægð margfalda fylkir bar, fleirstu 
galdra listirnar, kænn að bjóða kukl og seim, 
kendi þjóð um norður heim. 

17 Númi Róma ræsir var reifður sóma hreist= 
innar, menta þyrstur lífs á leið líðum fyrstur 
kjendi seið. 

18. Egipsk þorði öld ó tvist, ebla forðum 
töfralist, þar um einatt þjótin "les; það nam 
reina Móises. 

19. Töfra konan Endor í, ei er von að 
gleimist því, eins má ríma á reitinn þann, ram= 
ann Símon galdra mann. 


28 


20. Meir um galið galdra par, greinir tala 
Ritningar, en þau brögð við ætri trú, af eru 
lögð að mestu nú. 

21. það og skreitni eingin er, illa breitni 
tamdi sjer, þjóðin trillt við galdra gróm, grimm 
og villt af heiðindóm. 


22. Ykjur vitum allmargar, eru Í ritum forn= 


aldar enn hins vegar eins á statt, það ótrú- 
lega margt er satt. 


23. þar um fleira þarf ei tjá, þjóð vill 
heyra nú hvað sá, ungi maður abls með þol, 
orðahraður svarar Kol. 


24. Hetju líki Hrómundur, Háloga ríkis 
konungur, elda rírir — þolla þunds, þessum 
stýrir fákum hlunns. 

25. Döglingur við dreira hrun, dírastur þjer 
fangi mun, fól við aldrei fundum slíkt, er Er lelB- 
ir skjalda bauð þvílíkt. 

26. Jeg hans arfi el þann grun, að Se 
sá þig mun, skamma lífið skilja við, ef skjóma 
drífu reynið þið. 

27. Seig þú hrafn svart heljar svín, hvurt 


„er nafn og maktin þín, Kolur heit? jeg hrikin 


tjer, hvergi veit jeg jafnan mjer. 


29 


28. Eru merkin ekki fá, afreks verkin mín 
að tjá, Garða veldi ná því nam, nýlega felldi? 
jeg Týrus gram. 

29. Sem Hrómundur heira vann, hyrju kund- 
ur deiddi þann er of þjótir orku bar, og fóst= 
bróður Herrautar. 

30 Svo við risan tiggi tjer, tíðin slisa byrj- 
ist þjer, hvar þú stælir þundar þröst, þau um- 
mæli standi föst. 

31. Börvum hringa mein sje misst, mis= 
sínging og töfra list, öll skal numinn eins 
frá þjer; aulinn hrumi trúðu mjer. 

32 Fleiri áhríns orðin ströng öðling þá með 
krapti söng, risan óa við því vann, varma sló 
þá út um hann. 

33. Síðan friði sviptu þar, sig að liði beggja 
var, hjörs Í skæðan hríðar = bil, helja læðast 
fór um þil. 

34. Heldur trosnar hlífin grá, hausar losna 
búkum frá, hvar við unda elfan, rauð, á dró- 
munda vöngum sauð. 

35. Voru stærri hnísu hvamms, hálfu færri 
jórar grams, menn til krafði kífs ó seinn, Kol- 
ur hafði þrjá um einn. 


30 

36, þá var óp og eggjan hörð, ei af hópi 
beggja spörð, blikaði — sala Sigmundar, sól — 
á vala brautum þar. 

87. Heljar önn ei færði frið, fjell þá hrönn- 
um beggja lið, búka hráu hrönnin fal, hrotin 
láu skip ótal. 

38. Hilmir skálma herti jel, hildar-sálma 
kvað svo vel, að hrika-lið við högg ómjúk, hrundi 
niður líkt og fjúk. 

39, Grams son fróna fylgdi vörð, fór sem 
ljón í sauðahjörð, kauðum anda elti frá, eng= 
in standast feðga má. 

40. Niður kynja kvistar lið, Kolur skynjar 
mannfallíð, að stál-gráum hilmirs her, hamað- 
ist þá og bræðurnir. 

"41. Gekk svo lengi greira þrá, gilfa mengi 
fallið lá, hrikar smurðu hlífa-tröll, hroðin urðu 
skipin öll. 

42. Enn þó hari hjörs við dans, hjelt og 

rari mögur hans, — öld þó mótug missti 
fjör — megin þjóð á sínum knör. 

43. Öllu megin öld ósmá, öðlings fleygið 
rjeðist á, vondar hittu viðtökur, vel er styttu 
kvöldvökur. 


si 


44. T þeirri svipan Kolur knár, kongs á skipa 
ið hlýfa fárr, gekk með eigin ýta fans, öðru“ 
megin bræður hans, 

-45. Trölldóm skaptir týndu ró, töfrakrapti 
sneiddir þó, ramir gættu grimindar þols, gram- 
ur mætti bræðrum Kols. 

46. Móti báðum hristi hjör, hilmir láða kænn 
við dör, hamatur æddi hárs með glóð, en hlýrar 
klæddust jötunmóð. 

47. Heldur særast vísir vann, vomar ærast 
kringum hann, í þeim braut hann bein ósmá, 
bits ei naut á skrokka þá. 

48. Brotnir armar ekki þá, arga barma stoð= 
að fá, undan höggum Hrómundar, hlupu snöggv= 
ast þeir í mar. 

49. Hrepptu svefn í söltam leir, sagan nefn= 
ir þá ei meir, það fór betur þá ei rak, þó 
um getur Kroppinbak. 

50. Meðan gramur greirs í þrá, gaura lam= 
að hafði þá, hugatur við björfa- rót, Her= 
finnur gekk Koli mót. 

51. Af risans höggum hara son hafði? á 
snöggum dauða von, svo nam haga sóknum þó, 
sjerhurt lag hann af sjer bjó. 


32 


52. Risann furðar fimleik þann, frekt þó 
burta neita vann, særði“ ei heldur svelnir 
par, sigtýrs eldur gramsonar. 

58. Leiddist þófið þussa kund, því vill prófa 
sterka mund, kastaði greipum kvernbýt frá, 
kongsson hleypur bráðast á. 

54. Upp nam vega vísis bur, voðalega harð- 
fengur, lund að beigði lasta sið, úr lopti 
fleygði" á höfuðið. 

55. Öðlingsson í óvit leið, aulinn honum 
vildi deyð skjótan fá og skjóman þreif, að 
skera frá onum hjarnarkleyí. 3; 

56. það var sömu svipan Í, sem að lömuð 
hrekkja þý, höggum undan Heísengjiir hlupu 
af sunda-jór Í mar. 

57. Hilmir lítur hníginn kund, hryggðin 
býtur grimma lund, Koli veður aptan að, unda 
meður reiddan nað. 

58. Stýrir beyma hraustur hjó höndum tveim, 
og lítt af dróg, hrikans þvera hrygginn á, 
heldr en glerið beit ei þá. 

59. Tví brotnaði tyrfingur, tröllhamaði ber- 
serkur, snýst að tyggja meltur móð, metur 
yggjar kinnta glóð, 


33 


60. Höggið undir Hrómundur hljóp, en stundi 
víkingur, nær aflströngum hara þar, hnúa töng- 
um spenntur var. 

61. Sú ei lengi svipting stóð, sjóli slengdi 
trilltum skrjóð eins og rakka ringlutum, rjett 
á hnakkan aflöngum. 

62. Kolur vildi komast á fót, kreisti mild- 
ing fast að þrjót, hruflaður um höfuðið. Her 
finnur þá raknar við. 

63. Svo við kundinn sjóli kvað, sannlega 
mundi? jeg kjósa það, vits ef náir vænum feng, 
vildir fá mjer nýan streng. 

64. þetta vinnur þengils bur, þó að sinni 
ringlaður, hari mælir harðskiptinn hengjum 
þrælinn arfi minn. á 

65. Svo rúm snara Kols, um keyrð kverk þá 
var, og fast að reyrð, sinn í enda hjelt þá 
hverr, og hart um venda bak á sjer. 

66. Kolur tók að kirkjast þá, kongssyni jók 
það föll ósmá, en harðfengur við hjörfa-sarg, 
Hrómundur sat eins ög bjarg. 

67. þussans fjörbrot þeyi smá, þengils knör 
svo lamað fá, að ei varð sjófær eptir það, urn- 


ir bjó sig heiman að. 
3 


34 


68. Brenndu drengir Kol með knör, kongur 
mengi bauð þá fjör, lið allt gekk þá hans á 
hönd, hrúgum fjekk sá orma= strönd. 

69. Herfang undra fólk og fley, fyrðar mundu 
þvílíkt ei, sem stórhæfa sjóla þeim, sigur og 
gæfa færðu heim. 

10. Lyptir sprota lætur þann leysa flota gjör= 
vallann, mettur seym þá stríð var stytt, stýrði 
heim í ríki sitt. 

T1. Feðgar sátu fyrst um kyrrt, ferð svo mát- 
ar sagan styrt, Garða-ríkja greina spil greið= 
ast víkja hlýtur til. 

12. Við kongdómi Trana tók, tign og sómi 
veldið jók, stýrði lýð og löndum þar, lofnin 
fríða guðvefjar. 

73. Nokkuð skrýtið vitnast vann, víf dálítið 
smásamann, undir belti þykknar þá, það framm 
hjelt svo mun á sá. 

TA: Margrætt var um maga-hnjúk, mærin 
þar til hríða sjúk, loksins fæddi ljótan bur, lýð 
sem hræddi biksvartur. 

75. Gamla Kol var kenndur þá krakki stola- 
legur sá, mengið bað hann hylti hel, henni það 
ei líkar vel. 


35 


76. Kolur nefndist krappi hann kosta fremd 
er nauma fann, óma röðuls apaldur, ei varð 
föðurbetringur. 

71. þegar sá var þrevetur, þeygi smái risa- 
bur, trega svipt og töfra- fans Trana giptist 
móðir hans. 

78. Son Hrómundar Herfinnur hringagrund 
var fastnaður, mána sýkja gnægð að gekk 
Garðaríkja kongdóm fjekk. 

79. Ástin græddi gæfu von, gilfa fæddi Trana 
son,, Framarr ljetu heita hann, hyggjusetur 
gleðjast vann. 

80. Ærið fríður ásýndar, eins af lýðum 
þroska bar, hreysti-slingur hjörs við þrá, hans 
jafningi fannst ei þá. 

81. Vinsæll, þægur virðum hjá, varð nafn= 
frægur kappi sá, en karga lund og klækja- 
fans, Kolur stundar bróðir hans. 

82. Upp ólust við íþróttir, ólíkustu frænd- 
urnir; Framar öllu frægri var, frekum trölldóm 
Kolssonar. 

83. þegar hjeldu í hernað þeir hnikars elda 
funnar tveir, áttu? ei lundar saman sið, sverða 


fundar hríðar við. E 


36 


84. Hlýrar skildu hernað sinn, hrekkja fyllti 
vomurinn, Kolur brátt um hnísu hlað, bafs til 
átta um suður tfrað. 

85. Jók Ólinan járna dans, jötna kyn og 
trölla fans, valdi sjer um veðra-kór, vondsku 
ber því trillast fór. 

86. Aldrei kom að Garða grund, gramur 

- voma flár í lund, sinnti betur sverða þrá, sum- 
ur og vetur úti lá. 

87. Ýmsum gat hann aukið kíf, ætíð sat 
um Framars líf, en þegar fundur þeirra var, 
þengils kundur af honum bar. 

88. Sízt þó fylgði sönn umbót, samt ei vlidi 
drepa þrjót; flaug háreist um frón og mar, 
fregn af hreysti gramsonar. 

„89. Gram rjeð vinna gótz og lönd, gæddur 
linna fagri strönd, varg ólatur hressing hjó, 
heima sat á vetrum þó. 

90. Eitt sinn hann sem optar þá, ýgultanna 
voga brá, hernað í með fyrða fans, fyrst um 
hlýu vortímans. 

91. Hann má vigra herða, sköll, hann má 
sigra menn og tröll fyrir mjer; því lúalig let= 
in er að svæfa mig. 


37 


4. Ríma. 
Mansöngurinn. 


1. Næturstundin lætur lund, lífsins værðum 
sinna, vísdómgs háa hugmynd þá, helzt mun 
kyrðin finna. 

2. Skvaldur, mas og vinnu-vas, værðin nær 
af tekur, margt kann þá að mega sjá, er minni 
og sansa vekur. 

3. Svo fór nú að sólbjört frú, sókti að mjer 
í hvílu, fögur sýn hún Músa mín, mirkra lypti 
skílu. 

4. Frjett' jeg sprund hvurt svæðissund sjór 
inn, fjöll og grundir, hvurt allt sje, frá upp- 
hafi, eins og nú um stundir. 

ð. Svaraði snót með hýrleg hót: hugur eng- 
inn skilur umbrot hörð, á okkar jörð, sem ára- 
fjöldinn hylur. 

6. Umbreyting, sú ekki ring, af eldi, sjó 
og vötnum, trúleg sízt mun verða víst, vorra 
tíða skötnum. 

T. Fjallaskörð og hraunin hörð, hryggir og 
gilin stóru, jöklar, gjár og ótal ár, ekki forð- 
um vóru. 

8. Eldhöf stór og einnig sjór, í yðrum jarð- 
ar blindum, hittast vann og fyrir sjer fann 
feykn af lopti og vindum. 

9. Gjörði um allt hið súra salt, þá samein- 
abist hinu, Ólgaði, sauð og ógnir bauð, afli > 
með ólinu. 


38 


10. Ytaði jörð við ósköp hörð. af gansboga 
fyrsta, hófust fjöl!, þó brafótt öll; hörmuðu 
prýði missta. 

11. Sprakk í sundur grjót og grund, geysi 
hristing viður, dresvarps— þá svo — drósó 
smá, dalaði víða niður. 

12. Eldhöf ströng sjer gjörðu göng, gil og 
dali að mynda, beljaði, sauð hvur renna rauð, 
og reystu fjalla tinda. 

13. Bættist þá þar ofan á, ógnir vatnsflóð- 
anna, hvar við dulin hafi hulin, hárs varð 
bauga nanna. 

14. Mirkur og flóð svo földu lóð, feyknalang- 
ar tíðir, unz við þjót sem leðja ljót, .yptist 
upp um síðir. 

15. Stormur sá, er steyptist á storð í fæð- 
ingunni, ofsalegt með aflið frekt, orkan nefn- 
ast kunni. 

16. Veðrin hörð svo hristu jörð, að höfin 
myndast fóru, því leðjan grófst, en leirinn 
skófst, lyptust fjöllin stóru. 

17. Enginn mann um Orkan þann, orð eða 
þanka smíðar, slíkur einn gafst og svo neinn 
aldrei fyrr nje síðar. 

18. Almættið þá verkan við, vötn og lönd 
að skyldi, hnattar skeið svo lagti leið, að lög- 

„um þýngðar fylgði. 

19. Saman rann og festu fann, frumefnanna 
hagur, þróttar smár í þúsund ár, þa var hinn 
fyrsti dagur. 


; 


39 


20. Af óþekktum efnum frekt, úr þeim fyrra 
heimi, málma fjöld hin yngri öld, ynni er hul- 
in geymi 

21. Eldurinn það fjekk umskapað, allt við 
fjöldann tíða, eins gullsand og surtarbrand, er 
sjezt í fjöllum víða. 

99, Mannkyn eitt var ekki neitt, auðs þá 
forgekk rúna, um það bil eða áður til, eins 
og það er núna. 

23. Umbrot hörð hin yngri jörð allmörg hreppti 
síðar, hvar um fá skalt keyra þá, hróður, 
nærsta smíðar. 


24. Austraskeið, þar áður beið, er hann 
Framar lagði, hernað í, á hvala bý hlífa gyrt- 
ur flagði. 

25, Happa nægð svo hlaut og frægð, hjör þá 
gól á röndum, drakons ey, sem fólk og fley 
fjekk af ýmsum löndum. 

26. Allstaðar, það: orðtak var, ósigrandi 
mundi, margur kappi hjelt það happ, hilmirs 
þjóna kundi. 

27. Sumarið allt, um Eystrasalt aflaði fjár 
með! brandi, að hausti þó, af hnísu-mó hjelt 
að Grautalandi. 

28. Ilöfnum náðu hermt við láð, hestar 


40 


byrtings - túna, gengu' á landið gyrtir brand, 
grábaks runnár dúna. 

29. Reysti tjöld hin trausta öld, tyggja nærri 
garði, blikuðu jós og leyptur sjós, lofðung 
þar á:starði. 

30. Valdi hjet, sá löngum ljet laufann skipta 
röndum, hans var frægð og hreysti nægð, haf- 
in ofar löndum. 

31. Tólf af drótt, bað tyggi fljótt tjalda 
finna mengi, og vita fá, hvurr úðar — á — ess- 
in, föst við strengi. 

32. Og ef sá vill hernað há, honum skuluð 
kynna, vjer með brand, að verja land, vogum 
þá að finna. 

33. Enn ef frið, og sóma sið, sá vill held- 
ur kjósa, bjóðið heim, með sveit og seym 
sendir óma ljósa. 

34. Friðar kjör, með sóma svör, sendir bragn- 
ar fengu, heim því greiðast lögðu leið, lofð- 
ung fyrir gengu. 

35. þegar veit, hvurr þar með sveit þeng- 
ill komin mundi, furðar hann og fagna vann 
Írægum hara kundi. 

36. Kongs í sal, með kappa val kveðju 


41 


Framarr vekur, veizlu neyt og vínin heit, virða 
gleðja tekur. 

37. Framarr kvað, mig fýsir að fá hjer dvöl 
í vetur, það skal vera, þengill tjer: þjer ef 
líkar betur. J 

38. Öðlings fljóð var artar góð, ömun geðs 
að varna, áttu þau, við ástar-spaug, eina dótt- 
ir barna. 

39. Afbragðs fríð, var auðarhlíð, Ingibjörg 
að nafni, listum gædd og láni klædd, ljúf í 
mennta safni. 

40. Höll í tyggja falda frygg, fögur tíðum 
dvaldi, en lofðungs nið, að hægri hlið, hafði 
gramur Valdi. 

41. Einhvurn dag, sem yndishag, öld í sal 
man þyggja, hilmirsson, í hamingju von, hóf 
svo mál við tyggja: 

42. Yðar jóð, það eina fljóð, ást mjer kveik 
ir megna og hefi því lyst, að heyra fgrst, 
hvurju munduð gesna? 

43. Ef falaði blíða, hrínga hlýð, að hilmi 
Gauta láða og fengi snót. með hefðar hót, horfði 
flest til náða. 

44. Sjóli.tjer: það auðsætt er, öðlings frægi 


42 


niður, engum vilda'g hrínga hildi, heldur gefa 
en yður. 

45. Er því ver, þat ekki fer eptir mínum 
vilja, herma má jeg hreint þar frá, hrings er 
föstnuð þilja. 

46. Sturlögur — sem — starfsamur, stund- 
ar hreysti sanna, gekk á hólm fyrir bauga- 
bólm, og banaði trylltum glanna. 

47. Einvíg bauð, sá elfði nauð, ef ei snót- 
ar fengi, var ei neinn, það vogaði einn vors 
af ríkis mengi. 

48. Kolur hjet, sá kappinn ljet krjúpa hels 
að ynni, þeim var hreint, ea hvergi leynt, heit- 
ið dóttur minni. 

49. Brúðkaups öl og veizlu völ, virðar fá að 
kanna, vetrar tíð, þá styttir stríð, Sturlögur 
vitjar svanna. 

50. Sló í þögn, við þessa sögn, þengils 
frægum kundi, nærri sjer sem honum bjer 
höggvið þykja mundi. 

51. Hóf svo tal við hölda val, hefndar þarf 
að leyta, ella jeg á engan veg ærlegur skal 
heita. 

; 52. Hverjum finna sóma sinn, sýna daga 


; 


43 


bæri, skyldur mjer, var málma grjer, mjög þó 
leiður væri. 

53. Sturlögi býð jeg branda hrýð, benja gyrt- 
um flagði, einvígs til í branda bil buðlung fátt 
til lagði. 

54. Eptir þaé, frá öðlings stað, ýta Framar 
sendi Sturlögs til í stála bil, að stefna di 
bendi. 

55. Andsvör fljót, gaf sendri sjót, sækir hafn- 
ar brýma, Framar við í fleina klið, fús er jeg að 
stýma. 

56. Jeg kem glaður óhindraður, á tilsettum 
degi, hólminn á, þar hníginn lá, brykinn Kol- 
ur fegi. 

57, Hjet Vefreya hrínga ey, hyggin geðs 
um slóðir, samt margfróð og sínum góð, sú 
var Sturlögs móðir. | 

58. Eptir tal, við ýta val, örfa baldur svinni, 
erindið greint þá hermdi hreint, henni móður 
sinni. 

59. Grund kvað seyma, sit þú heima, og 
sæktu' ei hjörfa messu, stríddu ei við þann 
stillirs níð, Sturlögur neytar þessu. 

60, Hún þá tjer, ef hugsar þjer hilmis fella 


44 


niðja, eitthvað má, þig annað þá, enn eintómt 
kappið styðja. 

61. Vísis bur,;er vopnfimur, vanur björfa- 
sköllum, furðu snar um frón og mar, frægri 
kempum öllum. 

62. Aldrei þú, munt eins og nú, orku reynd- 
ur verða, þó að dug og hermannshug, hafyrðu 
allt samferða. 

63. Skyrtuna góðu — glansa móðu geym- 
ir, — skaltu nýta, hjörs á fund, við hara- 
kund, hana járn ei býta. 

64. Mitt er verk á mætum serk, mundu' jeg 
gaf þjer hana. örgum Kol með orku þol, áð- 
ur en veittir bana. 

65. Sú kom tíð að hrotta hríð, hetjur áttu 
kanna, Sturlögs til með tryggða skil, talaði 
bauga - nanna. 

66. Væn áhöld, sem hjálm og skjöld, hafðu 
og brynju sterka, bezta sverð og flest í ferð, 
föng til hildarverka. 

67. Höndum fór, „um hjörfa- þór, heféar 
svanni víkur, hneit þar við, tjer hún þá lið, 
hnjesins vinstra stríkur. á 

68. Hetjan rökk, á hestinn stökk, hólms að 


45 
flöt um grundir, vakurt rann og F;amar fann 
fögrum vopnum undir 

69. Kveðja stutt, var köld framflutt, kvurr 
þar vísar öðrum heljar til, en hrugnis þil, 
hlýfa börðu nötrum. 

10. Valdi sjóli, veiga sól, og valið borgar- 
mengi, stóð á múr að stála skúr stærstann 
litið fengi. 

71. Mjög við brá, það mátti sjá, mildings 
kundar vinum, að Sturlögur var, á stöðli þar 
stór sem tröll hjá hinum. 

72. Börðust fast, en brandur gnast, blinds í 
tjalda voðum, hjálmar sprungu, högg á sungu 
hrugners ylja gnoðum. 

13. Buðlung tjer: þá seggja sjer,  sverðin 
brynjur fegra, engin fá mun öld að sjá, ein- 
víg hermannlegra. 

74. Hetjur þær, á hólmi tvær, bjuggu, sóktu, 
vörðust eins og ljón, fyrir ýta sjón, allt að. 
kveldi börðust. 

75. Dymman vildi, að hættu hyldi, hraust- 
ir brjótar fleyna, hvurugar und, við harðann 
fund, hafði fengið neina. 

76, Morgun stund:þá bregður blund, brynj- 


46 


aðir kappar hjeldu hólmin á, og högg ósmá, 
hvurr þar öðrum seldu. 

11. þenna dag; við darra jag, dugnað sýna 
vildu, eins og fyrr þeir ósárir, enn að kveldi 
ekyldu. 

78. Furðaði drótt, á þeirra þrótt, þó skuli 
mennskir vera, ósynt var, hvur öðrum þar af 
muni siðast bera. ; 

79. Skugga tíð þá leið frá lýð, en lýsti 
morgun skýma, hittust ólmir enn á hólm, ýt- 
ar þriðja tíma. 

"80. Framarr tjer við fleyna grjer, finnst mjer 
„betur hljóma, tökum sátt og bindum brátt 
bræðralag með sóma. 

* 81. Sturlögur tjer, það auðheyrt er, að mig 
núna dárir, meðan sterk við styrjar verk, stönd= 
um hreint ósárir. 

82. Eptir það, svo aftalað, otuðu hlífa flögð- 
um, hreysti geði mesta með og miklum víga- 
brögðum. 

83. Svo var hörð af: hetjum gjörð hríðin 
unda gýga, engin sjá nam annað þá, en þeir 
mundu hníga. 

84, Ekkert sár, við sóknar fár, sóma hetjur 


47 


báru, en Starlögs hlýfar hörku stýfar, höggn- 
ar sundur váru. 

85. Öll herklæði hrundu á svæði hríngs, af 
nýta runni, skaðast — nei — því skjóminn 
ei, skyrtuna býta kunni. 

86. Framarr högg í fleina dögg, fjeékk af krapti 
megnum, skióminn breiði skarpur sneyð skjöld= 
inn niður Í gegnum. 

87. Hilmirs son í hefndar von, hjörinn þunga 
reiddi orku með, og útan knjeð, á Sturlögi 
sneyddi. 

88. Hjer af sár og hyldar tár, hetjan mátti 
kanna, hvíldust „þá við hrotta þrá, hugdjarf= 
astir manna. 

89.. Suðra-knör, hin sömu kjör, sjer nú kýs 
að hafa, því skal traust í þagnar naust, þann 
um tíma hafa. 


5. Rímae. 
Mansöngurinn. 


1. Aptur hlýt jeg Hleiðólfs ýta karfa, fram á 
galdurs grunn miðinn, þó glymji kaldi nátt 
vakinn, 


48 


2. Sleppum því, þar slóðin dýa ljóma, kom= 
in er Músa kvennkvalið, kennslu fús og staldr= 
ar við. 

3. þar tilorða, þiljan borða tekur, ekki ring, 
er allmörg gjörð, umbreyting á vorri jörð. 

4. Afmvndun af ógnar bruna köldu, á henni 
skaðann auka vann, eptir það hún saman rann. 

5. Nóa tíða nauða stríða flóðið, olli meiri 
umskipta, og svo fleiri breytinga. 

6. En menn skilja, eða vilja trúa, samt má 
vita satt það er, þó sjáist ritað minnst á kver. 

7. Vötn, höf, sund og voldugar grundar 
elfur, af jarðhristing, eldgosum urðu fyrst að 
stór-flóðum. 

8. Dauðahafið helzt um skrafa bæri, sem hef- 
ur vakið sagna fans, við suður takmörk 
Júðalands. 

9. þar um kring, sem því nær hringur standa, 
undra klettar all háir, eins ög settir múrvegir. 

10. Sökk þar niður neðzt í yður foldar, hels 
og dýkis huldu krár, heilt kongsríki og borg= 
ir þrjár. 

11. Blómleg hjeröð höfðu verið forðum, sem 
nú dauða sjórinn er, sældar auð ei nokkurn 
ber. 

12. Fljótið Jórdan fellur í stórsjó þenna, 
úr þó sitra engin þar, ér menn vita neinstaðar. 


1) Dauða hafið, 12 mílur,á breidd og lengd, úr því 
rennur enginn ós, en í það rennur þó fljótið Jórdan, 


; 49 

13. Til bar þetta, „það jeg rjettast meina, 
aukið trega auðnu þrots,r ofarlega á dögum 
Lots Ef 

14, Eldgos harðast og. svo jarðar bristing, 
þessa stóru, breyting bar, að „brúna - ljórum 
veraldar. 

15. Um sömu mundir sem þau undur skeðu, 
mun ei vafi margflókinn, að YA Sg lögur- 
MR 

16. Á sama tíma týrar brýma móðu, litu 
Danalöndin fríð, lypt úr svana björtu hlýð. 

17. Fyrst þá sáust Svíum frá uppskotin, 
furðaði alla svoddan sjón, Sælund kalla náðu 
frón. 

18. Allt um gjörði okkar jörð hinn stóri, 
kynja náuða kraápt aukinn, Kristí dauða jarð- 
skjálftinn. 

19. Hann var stærri, en höldar nærri geta, 
hnöttinn allan inntók sá, eins að kalla lönd 
og sjá. 

20. Undur slík þú efnis, rík mátt kalla, þar 
um báðir Tasítus, trúlega skráðu og Pliníus. 


% Og í þeim stóru eldgosum komet Lot einn af með 
tveimur dætrum sínum, þegar það heila ríki sökk nið- 
ur og 3 eða 4 borgir. 

*) Lögurinn mikill landsjór Í Svíaríki, en fornsögur 
Svía segja, að um það leyti hafl skotið upp Dan- 


mörku, er þeir kölluðu þá Sælund. 
4 


50 


21. Norðurálfan, eins á reiði „skjálfi ljek 
þá öll sem lesa má, leið hún spjöllin ekki 
smá. 

22. þar um fleira þjer í eyra sálar, mjer ei 
líst að ausa inn, allra sízt í þetta sinn. 


23. Fengur óma fjell og róman líka, þar 
sem nettast nað lúnar, niður settust hetj- 
urnar. 

24. þreyta bæði þeim og mæði bægði, hild- 
ar ala harðann slag, hófu að tála um bræðra 
lag. 

25. Sem nú þegar, sáttgjarnlega ræddu, vagn 
þar bráðast að þeim ók, og þá báða með sjer 
tók. 

26. Áframm dregin að Vefreyju sölum, flutt- 
ar vóru hetjur heim, hún og stórum fagnar 
þeim. 

27. Hressing þáðu, hvíldar náðu kjörum, 
síðan bundu bræðra lag, bezt við undu sæld- 
ar hag. 

28. Þegar til var tíð á þili vagna, hófa- 
karfa hleypa. skeið, hilmirs arfi burtu reið. 


51 


29. Sturlögur fylgdi stála gildum njóti, tyggja 
Valda til hallar, tjáðu haldnar sættirnar. 

30. Slíku fagna fylkir bragna mundi, en 
stálagrjer hinn starfsami, Sturlögur er frá sög- 
unni. 

81. Nokkru síðar sefrings hlýða gefni, Ingi- 
björgu Framarr fjekk, fremdin mörg að hönd- 
um gjekk. 

32. Svo þar eptir sorgir heptu gleti, kon- 
ungs Valda fagra fljóð, fetaði kalda bana slóð. 

33. Harmaði tyggi tára fryggjar selju, þar 
til njóla bjarnar blá, brúna sólum ljetti frá. 

34. Hulin týjum hernað í þá vildi, Framarr 
ota fylum trjes, fram á vota geddu nes. 

35. Sviptur yndi sjóli lyndis hreldur, fylk- 
irs arfa frægum þá, fylgdi karfa brautir á. 

36. Fjelag bundu, flýkur undu' að húnum 
og hvar vigur verjur skar, vunnu sigur all- 
staðar. 

37, Að liðnu sumri lögðu af humra mýri, 
öldu rokkum undir tog, inn á nokkurn skerja 
vog. 

38. Herinn þáði hvíld og náða tíðir, þar til 
dellingsarfinn óð, yfir velli! og a slóð. 


52 


89. Skamt var sól, frá sýla bóli farin, er 
menn sáu fimmtán fley, flana þá að herjans 
mey. 

40. Borða frekur flaut þar dreki meður, víða 
gilltur áfram óð, á honum trylltur risi stóð. 

41. Heljarligur hár og dygur líka, ekki bjart- 
ur ásýndar, æði margt af lýtum bar. 

„42. Trölla lýður trönur vítis færði, áls af 
leiðum alvotar, inn að skeiðum gramsonar. 

43. Hljóði grimmu og hrópi dymmu með= 
ur; risinn spyr hvurr rjeði þar, rossum fyrir 
skervallar. 

44. Framar svarar fóli garalegu, vígs til 
þrauta veuur her, Valdi Gauta kongur hjer. 

45. Seig þú hrykinn, hingað vikinn ljóti, 
dælu hrafni ötull á, ætt og nafni þínu frá. 

46. Hvaðan að þig hafs mm traðir bláar, 
hingað bar á hafnir inn, hjer til svarar jöt- 
uninn. 

47. Sá hjet Kolur sá ljet holund míga, 
kífs á akur krók vaxinn, Kroppinbakur fað- 
ir minn. 

48. Í Mundufjöllum, mestu tröllum stærri, 


53 


hellir byggir móðir mín, mjer alldygg í ráð- 
um sín. 

49, Að Framari leyta um lúðu reita fer 
jeg Herfinns arfa honum víst hefndir þarf að 
spara sízt. 

50. Niður á honum, helzt er von að komi, 
föður og bróður bana sök, að blundi móður 
hels í vök. 

öl. Sóti heiti? jeg sjót það veit fullabli, 
hetjur allar hrætast mirn hreysti snjalla mann- 
dóminn. 

52. Hetjan ynnir, bjer munu linna ferðir, 
fól þitt skal ei fæla mig, Framar talar nú 
við þig. 

53. Sóti aptur sverða rapti gegndi, Hólm á 
skora hlýt jeg þig, hafirðu þor að líta mig. 

54, Framarr tjer, það falli sjer og betur, 
með því spörum mengið þá, meðan förum hólm= 
inn á. 

55. Að avo mæltu, meðan stæltu sinni, gengu 
ránar gyltum frá, glampaði mána tvíblinds á. 

56. Við það staldra vinir ga'dr; föðurs 
meðan undir fætur fá, feldinn grundu breidd 
ann á, 


ö4 


57. Til ólnkku, teigði hrukkur Sóti, hvar við 
bakið beygði þó, bar eitt nakið sax í kló. 

58. Neðan undir, ötlings kundar brynju, 
bófinn lagði beint á snið, benja flagði gegn- 
um kvið. 

59. Stálið bjarta stóð í hjartarótum, Framarr 
bana fann þar sinn, fljóði grana roðnar kinn. 

60. Fylkir sjer, að Framarr er þá hnýginn, 
hart vit brá, við hlýfa grand, hetjan kná og 
stökk á land. 

61. Vóð að Sóta Valdi fóta hraður, hinn 
bar undir hausinn þá, herjans tundur skall 
þar á. 

62, Beit ei hót, á bein í Sóta kolli, en 
hvarma glerin hrukku á kinn, í hringa snjer= 
ist jötuninn. 

63. Milding lagði mjaðma bragð á kauða, 
biltu hvar af hlaut ókyrr, heingdur var hann 
þar eptir. 

64. Sóta sker þar síðan eru kölluð, einnig 
teit það öldin les, að það heiti Sóta nes. 

65. Fley. og auðinn eptir dauðann Sóta, 
linna braut sem.hrikans her, hilmir Gauta tók 
að sjer, 


55 


66. Þar frá láti þá sem bráðast. — kyla 
gotar — óðu geddu djúp, gliggur stóð í mastra 
hjúp. 

67. Tuttug' og fjórir fýlar kjóru láða, runnu 
skeið með brjóta brands, beina leið til Gauta- 
lands. { 

68. Setzt að láði, sjóli dáðum þakinn, fræg- 
um lætur fremdin mörg, en Framarr grætur 
Ingibjörg. 

69. Nokkru síðar syklings fríða dóttir, fæða 
mundi fríðann beym, fagnaði a burði 
þeim. 

10. Sá var álma sendir Hlér nefndur, 
Framars kundur fluttar bar, fjörs um stund- 
ir listirnar. 

t1. Hjá afa og móður mækja rjóður dvaldi, 
þroski krafði þess ósmár, þar til hafði fimmt- 
án ár. 

12. Hjálmars lýsing hölda fýsir vita, þá var 
fyrst hann fríðleik bar, fremst af kvistum sæ- 
glótar. 

73. Svo var fagur sunnu lagar viður, að 
öllum hugur hló við þá, hans göfugu mynd 
er sjá. . 


56 

74. Hár og þrekinn, hyrðir dreka túna, afl 
af lýðum öllum bar, ekki síður furðu snar. 

75. „Lands af mengi mátti enginn jafnast, 
hjörs: í nyða  breggvitrum, Hjálmar við að 
íþróttum. St ; 

76. Viðmóts glaður, vel siðaður líka, hróðr= 


ar smíð og hörpu slátt, hann með prýði rækti 


þrátt. 

11. Svo hugprúður, hárs var skrúða bald- 
ur, að! Hjálmar sá Hug stóri, heitinn var að 
auk nafni. ' ' 


78. Herma sögur hans á dögum væri, eng= 


inn fegri, afl meiri, alúðlegri og snarari. 
79. Fimmtán ára freyju tára bjóður, hraust- 
ur fyrst í hernaði, hug og lystir prófaði. 
80. Hreysti slinga, hervíkinga felldi, og hvar 
sem vigur hafinn var, hafði sigur allstaðar. 
81. Að Vindlandi voga þandi jóra, fór her- 
skyldi? um frónið þar, fjellu' á hildi sveitirnar. 
82. Þrjár sjóborgir, bráins'torg og mengi, 


Tíjálmar vann á Vindlandi, vals í hranna kafaldi. 


83. þaðan hjeldt á þrumu belti síðan, her- 
fang með og harðfengt lið, há gól kveður 
dröfnin við. 


57 


81. Leyptur sjós og sigtrbrós nam gleðja, 
Hugar stóra hjörfa týr, hljes og jórar fernir 
þrír. 

85. Undan gráti, að Gartaláði stýrði, beið 
ei grand við geddu torg, gekk á land að höf- 
utborg. 

86. Afi Hjálmars, hreti skálma tamur, fyr- 
ir árum fjórum þá, fölur nár í haugi lá. 

87. Stýrði ríki, stortin sýkja mána „sjö þó 
tíu teldi senn Trana því hún lifði enn. 

88. Drottnig mundi dýrum kundar syni, fagna 
nenna náms um ból, ný upprenna þótti sól. 

89. Nú það eina yndi meinar fljóði. ríki 
herjað hennar var, hauðrið verja dugði? ei par. 

90. Hjet Dúngaður hilmir skata frægur, jag- 
aði beyma járns í þrá, Jötunheimum norð- 
an frá. á 

91. Mennskum öllu meiri og tröllum stærri, 
þengils fylltu feykna her, fjórtán trylltir ber- 
scrker. 

92. Her drottningar hafði? á þingum geyra, 
náms um vegi nauðbeygðan, niðurslegið gjör- 
vallan. j 

93. Hjálmar bauðst; með herjans rauðum 


58 


eldi, færstra líki, furðu snar, að friða ríki 
drottningar. 

94. Sýnu liði síðan niður raðar, hugar stór 
í hrotta þrá, hressast fór hún Trana þá. 

95. Átur enn Hjálmar hretið skálma byrjar, 
sinn í 'Trana sængur rann, sverða grana kalla 
vann. 

96. Væn herklæði, hangdu gæða fögur, und- 
ir skýlum efstu þar, yfir hvílum drottningar. 

97. Aldin snót við örfa brjót svo mælti: 
hetjan prúða hirtu þar, hildar skrúða Týrusar, 

98. Munu fáir mennskir á þeim halda, himni 

opnum undir má, önnur vopn ei betri fá. 

99. Fylkir síðan, fjell í hríð val meyja, þau 
jeg geymdi og þjer nú sel, þó ei gleymdi að 
hirða vel. 

100. Sig hertýjar, hetjan frígeðjaða, sýnd- 
ist þreki svara lund, sverðið ljek í sterkri mund. 

101. Hildar skrúð nær hetju prúða vafði, 
ömmu sinni þýðar þá, þakkir ynnir hjarta 
frá. ? 

102. Svo án biðar, sínu.liði meður, Dúng- 
ábs móti heldur her, hríðin spjóta dymma fer, 

103. Hvíldir stundar, haukur þundar, móð- 


59 


ur, lýéur skýma ljórum fjær, lætist gríma 
hvörmum nær. 


6. Ríma. 
Mansöngurinn. 


1. Elli daufum hressir hug, herjans staupa 
lögur skær, líkt sem andinn fái flug, í fagurt 
land, hvar yndið grær. 

2. þegar herjans horna skúr, hyggju tún ei 
lífgar þar, þá er kraptur allur úr, ámu fylli 
Gunnlaðar. 

3. það er að skilja, þegar ljóð, þulin lýsa 
sögunum, og að fylgja falleg hljóð, fögrum 
rímna brögunum. 

4. Rímna var það helzt upphaf, að halda 
sögnum betur við, og með róm sem Guð. 088 
gaf, að gleðja mengi dálítið. 

5. Keisarar ljetu kveða ljóð, kongar, jarl- 
ar hetjurnar, fleyrst þá hlýddi þeirra þjóð, 
þar af spruttu sögurnar. 

6. Öldum sítar sögunum, svo var aptur 
breitt í ljóð, sem á háum hugmyndum, hrósa 
mörg að gáfna sjóð. 

7. þeir sem gátu lystum lýst, í ljóða smíti 
margs konar, ei hafa verið allir sízt aula“ 
grey og letingar. 

8. Fjöldi klerka flutti þjóð, fagur myndað 


60 


rímna val, sýslu rekar lögutu ljóð, leikmenn 
þar til nær ótal. 

9. Álitu það ójafnir, óðs við smíði runnar 
fleins, að misjafnt fljúga fuglarnir, fyður skammt 
ei þágu eins. 

10. Einn þó komist ærið skammt, upp frá 
jörð á móts við hinn, hvurr með nefi sinu 
samt sýngur, flöktir ófeyminn. 

11. Skítur hvurr ei annan út, þó allir jafnt 
ei sýngi þar, rímur sínar róms af stút, raula 
fram sem skamtað var. 

12. Ei þeir taka útlenzk lög, að æða með 
um himininn, því þeir eru æftir mjög, inn- 
lenda við tóninn sinn. 

13. Himins fuglar heyrið nú, hjartanlega þess 
jeg bið, haldið stöðugt tryggð og trú, tónana 
ykkar gömlu við. 

14, þó ali fuglar tamdir títt, tóna brúki út- 
lenzka, og eptir þeirra skrafi skýtt, að skeita 
neitt um innlenda, 

15. Útlendan þó óðar skamt, ítum gali Pá- 
fuglar, ykkar kvakið íslenzkt samt aldrei þagni 
Titlingar. 

"16. Látið ykkur ljúft og tamt, að ljóða og 
kveða rímna grei, hegrinn lasti sundið samt, 
sjálfur ef hann kann það ei. 


17. Hjálmar náði hasla völl, hilmi þeim er 


61 


stírði þjóð, hjer næst gullu hornin öll, hjör út= 
manar segga blóð. 

18. Berserkirnir undan öld, æddu framin í 
jötunmóð, ítum Hjálmars æli kvöld, ótal veittu 
týrs með glóð. 

19. Halurin sjer að hrikar þeir, hans þar 
fella muni lið, að þeim fer og gildan geir, gaurn= 
um fremsta rak í kvið. 

20. Hinir allir ærðust þá, öskri með í kring- 
um rekk, hart þeir skóku hjalta ljá, höggum samt 
hann varist fjekk. 

21. Hjálmar líkur ljóni var, loddaranna í 
kvíjum þá, hausa klauf og höndurnar, hjör með 
kvistar búkum frá. 

22. þar um lengja þarf ei ljóð, þó að berð= 
ust hamramir, allir ljetu líf og blóð, loks fyr= 
ir honum berserkir. 

23.. Enn á meðan harður her, höggorustu 
skarpa jók, Hjálmars fólk því færra er frem- 
ur undan hopa tók. 

24. Hjálmar sínu liði lið, lagði svo að duga 
vann, kjalars elda viði við, vakti að nýu bar- 
dagann. 

25. Hann fram gjekk á hildar dans, hrilli- 


62 


legast. mannfall jók, öðlings her með öngvan 
stans, unnvörpum svo falla tók. j 

26. Einn af jötna hraustum her, hljóp að 
tjöldum beina leið, filkir þar sem fyrir er, og 
fregnum sigurs eptir beið. 

27. Í höfuð tjaldi hilmir sat, hafði að skemt- 
un tafl og vín, hinn sem óður galað gat, gæta 
máttu kongur þín. 

28. Her drottningar harður mjög, heljar vel- 
ur mörgum beð, dæmir þjóðum dauðalög, dreng- 
ur einn sem þeim er með. 

29. Á stuttum tíma ólmur einn alla þína 
berserki hjó til bana hans ei neinn, held jeg 
valla líki sje. 

30. Alla fellir okkar þjóð, engin stendur hon- 
um við, hvar hann bærir hnikars glóð, helið 
stendur galopið. 

81. Hvílík ókjör hilmir tjer, hefur þú að 
segja frá, jeg skal þessum geira grjer grimma 
hefnd og dautan fá. 

32. Sig hertýar sjóli snart, svo til æðir bar- 
dagans mummung skók í mundum hart, marg- 
ur hræddist. aðgang hans. 

88. Grimmur felldi gauta her, gili meður 


63 


sáraljá. Hjálmar fór að hraða sjer, hann er 
liðið falla sá. 

34. Hittust þeir við hildar stekk, hjörinn 
keirði Dúngaður, afli með að mætum rekk, mjög 
af bræði þungaður. 

35. Hlífar mættu höggi því, hvergi meidd- 
ust plöggin sterk, fljótt upp reiddi geirs í gní, 
gínars loga keinpan merk. 

36. Blóðs til mænir bæsings egg, buðlungs 
armin steiptist á, sneið í sundur vala vegg, 
við albogan hægri þá. 

81. Sverð á foldu hraut með hönd, hilmir 
griða biðja fer, og lagði sig með lifi' og önd 
ljúft á vald þeim frægðir ber. 

38. Hjálmar gefur hilmi líf, hann að tjöld- 
um fluttur var, það nam sefa sóknar kíf, sverð 
í smugu skeiðarnar. 

39. Lofuðu jötnar aptur á, aldrei herja garða 
sveit, þaðan hraktir hjeldu frá, en Hjálmar ok 
þar linna reit. 

40. Svo eru jötnar sögunni frá, sína Hjálm= 
ar taldi drótt, hans af mengi Helftin lá, hroð= 
in bæði lífi og þrótt. { 

41, Svo til borgar Hjálmar hjelt, honum 


64 


Trana fagna vann, sigur hljóm og hrósið hvellt, 
heira mátti um sjerhvern rann. 

42. Þakkar frelsi líðs og lands, laufa þundi 
týinn snót, borgir fimm og gangis glans, gaf 
honum rjett í þokkabót 

43. var svo þar um veturinn, virðing með 
og: fögnuði, heimti saman herinn sinn, hjer 
næst þegar voraði. 

44. Bjóst að kanna birtings völl, blinds í 
veðra köldu þrá, maktar háa menja þöll, mál 
við Hjálmar vakti þá. 

45. Garða ríki vil jeg víst, við þú takir nú 
af mjer, þinn sem arfur', ei mjer lýst, að 
það gangi? úr hendi þjer. 

46. Hjálmar aptur ansa fer, aldurs hárri 
bauga nó, Gautaríkis jeg til er, aungvu síður 
borinn þó. 

47. þessu geng jeg ekki að, enn ert þú til 
stjórnar fær? síðan skyldu þau „við það, þrumu 
beltis jaðri nær. 

48. Svo er Trana sögunni frá, sjálfsagt nú 
fyrir löngu dauð. En Hjálmar beytti hafið á 
hestum kila brands í nauð. 

49, Þar sem Hjálmars hrana sól, hárs í 


65 


mugga skína ljet, sigur hlaut og bráins ból, 
barst hans lof um dýra flet. 

50. Hjelt á Púl með hersveitir, harðir þóttu 
Pólínar, aldrei hafði hann fundið fyrr, frækn- 
ari þjóð til hernaðar. 

51. Tíu háði hrotta jel, Hjálmar þar um 
sumarið, gysti meir en helftin hel, hans eð 
frækna Gauta lið. 

52. Ætíð sigur hafði hann, hríð þó væri 
geira dymm, og að lyktum líka vann lands af 
mengi borgir fimm. 

53. Um haustið ljetti hernaði, hesta spanar 
kalda lóns, hlaðna dýru herfangi, heim á leið 
til Gauta fróns. 

54, Uður þandi ginið grátt, gusaði hefring 
froðonum, jötuns andi hvæsti hátt, herti gúl á 
voðonum. 

55. Tónuðu strengir, tístu hjól, trönur súða 
hratt fram bar, vel og lengi hljes á hól, hrygg- 
inn skárn sæmeyjar: 

56. Fílum kýla ferð var á, froðan sauð á 
brjóstonum, bólmar sýla bólgin þá, bylgjan 
gnauð á hóstonum. ; 

57. Styttist leið um steinbíts áa, stelkir ára 


68 


frí við tjón, nttu auð cg ýta val, inn á höfn 
við Gauta frón. 

58. Átján saman flóða fil, festi Hjálmar þar 
við sand, og hjelt sem snarast hallar til, þan 
þá keminn var á land. 

“69. Fagnaðar varð fundur stór, frægðar sög- 
„ur heyrðust þar, kynja fje af kólgu jór, kongs 
"til sála borið var. 

60. Afa með og móðir bjó, mækja týr um 
veturinn, fögnuð við og virting þó, veðra gali 
jötuninn. 
#61. Svasuðar þá blíða brún, blóminn lífgar 
fölnuðu, Hjálmár fram á hnísu tún hjelt með 
lið í víkingu. 

62. Hvergi framdi hrotta hret, hauðri á um 
sumar“ það, - heldur sjónum sýngja ljet, sigur- 
messu tyrfings blað. 

#63. Hvar sem áuðuns elda bör otaði skess- 
ví hólundar, misstu? auð en felldu fjör, fyr- 
ir honum víkingar. 

64. Eignast hafði geira grjer, gripa val og 
órma strönd, fýla trjes og feykna her, frægð 
hans barst um sjó og lönd. 
“65, Af nam láta orustum, Eyrar- þegar 


67 


kom á = sund, snemma um haustið hlunn- 
jórum, Hjálmar beytti? að Svía grund. 

66. Svíaríki rjeði þá, ræsir sá er Yngi hjet, 
frægðar makt 'og hefðin há, hans út barst 
um dýra flet. 

67. Hilmir bíður Hjálmari hallar til, með 
lið af gnoð, hann við stórt ei staldraði, stól- 
konungs að higgja boð. 

68. lívergi sparði hilmirs makt, hetjum vel 
að taka mót, vantaði engva veraldar prakt, 
veizlu snið og kærleiks hót. 

69. Heyra mátti gleði glaum, gjöfum sumir 
hrósuðu, flestir horna hylja straum, hirtu svo 
þeir glöðnuðu. 

70. Hjálmar fús að rífa rönd, rausnar þáði 
virðingar, gylfa svenskum gekk á hönd og 
gjörðist láða vörður þar. 

71. Hetjan varði hilmirs land, hart nær eyddi 
víkingum, blinds í hríðum bauð ei grand, bænda 
þjóð nje kaupmönnum. 

12. Elskuðu Hjálmar lýðir lands, langt yfir 
rokkurn annan beym, vildu fleirstir vinskap 
hans, virða meir en gull og seym. 


73. Einu sinni súða mar synda lætur hauðri 
a" 


68 


að, hundrað manns á honum var, hans vóru 
beztu kappar það. 

74. Tólf með sveina gekk á grund, glæst- 
an skjöld og rómu tól, fjekk sjer hvíld í fögr- 
um lund, fagurt skeyn þá morgun sól. 

75. Gullna hörpu hóf að slá, hvar til nýan 
samdi óð, lystug kvæði ljek og smá, lofðungs 
Svía gjörð um jóð. 

76. Látum rekknum ljóðaspjall, líka hörpu 
skemta fyrst, sagan brúkar sitt að kall, svo 
að efnið fram teigist. A 

77. Á þeim tíma til hjá þjóð, tjáð er væri 
Nadd- Oddur kempa frægst, um lög og lóð, 
Loðinkinna Gríms var bur. 

78. Hans er frægðin uppi enn, öllum fremri 
víkingum, engvir sigra mennskir menn máttu 
hann á valþingum. 5 

79. Víða fór um veðra ból, var honum sagt 
af Hjálmari, að enginn frægri undir sól, al- 
inn væri fullhugi. 

80. Heit streingdi það hetjan merk, Hjálm- 
ar finna lofaðann, og vita hverjum höndin sterk 
hærri sigur gefa kann. 

$1. Víða fór um frón og mar, frægur skögl- 


69 


ar messu þjón, þar til hitti! á höfn er var, 
Hjálmars bundið mastra - ljón. 

82. Halurinn frjetti hljes um reyt, hvur á 
skipið vel mannað, Oddi svarar öldin teyt 
ekki? er vert að dylja það. 

83. Hugum stóri Hjálmar á, hestinn flóða, 
góta og lýð, hræðist þór ei sverta sá, sóknar 
skæða spjóta hríð. 

84. Móins reita gildur grjer gekk á land til 
skemtunar, ef hans leitar ætlum vjer, að hann 
finna munir þar. 

85. þegar Oddur fregnað fjekk, fleina bör 
hvar mundi nú, teygði spor frá tjalda bekk, 
titraði gömul þundar frú. 

86. Hjálmur ljek á hörpu stillt, hvar til 
bragi semja vann, varð honum ekki við það 
bilt, þó vopnaðan sæi koma mann. 

87. Drjúgum skálmar Oddur að, ylfing ber- 
an greipti mund, þar sem Hjálmars harpa 
kvað, heilsa fer með kaldri lund. 

88. Oddur hjalar máls um mið; mjög er 
kempu lund sú veik, meyja söngva sitja við, 
sjer og temja strengja leik. 

89. Jeg hefi leitað eptir þjer, ærið vítt um 


s 


70 


landa bug, strax á hólmi mættu mjer, manns 
ef ber þú nokkurn dug. 

90. Hjálmar sínum hætti brá, hót ei þetta 
talið við, þar til kvætin ætluð á, endað hafði? 
og strengja klið. 

91. Hann þá stóð upp hlæjandi, heyra sagð- 
ist vilja það: hvurr sjer ýtrast einvígi, örðugt 
bjóði þar í stað. 

92. Oddur strax til sagti sín, svaraði Hjálm- 
ar — það er vel — hefi jeg frjett af hreisti 
þín, hartfengustu týrs við jel. 

93. þú skalt fá að fást við mig, frægð er 
okkar beggja það, báðir síðan bjuggu sig, bitr- 
an undir sára nað. 

94. Undir brinju Oddur bar, eina skyrtu er 
járn ei beit, henni jafnan vafinn var, vals Í 
hríðum kempa neit. 

95. Hjálmar týin Týrusar, tók á sig og engu 
kveið, hugar fríju hetjurnar, hólminn mynda 
til um leið. 

96. Auðuns bálum brugð' á lopt, blossuðu 
geislar langt í kring, syndruðu gneistar undan 
opt, eggjum þegar gnúðu hring. 

97, Látum hetjur höggva' og slá, hót ei 


A 


dvel jeg þar í kvöld, sígur leti augun á. af hví 
fel jeg brags áhöld. 


——.... 


9. Ríma. 
Mansöngurinn. 


1. Maurnar anda ljái lið, ljóða dís að vana, 
gleðin standa fái frið, fleirstir prísa Hana. 

2. Mærtar strengjum ljóða lofn, lífgar hreim- 
inn gæða, kindir drengjum yndis- ofn, að ef 
streymir mæða. 

3. Ísa dróttum ærið margt, illa vanka gef- 
ur, fargast þróttug fremdar art, fjöruga þanka 
kefur. 

4. Margar fremdir þjáir þrá, þeim svo fer 
hnignandi, listisemdir fáar fá, fleirstir hjer í 
landi. 

5. Svo það eina! er átti drótt, okkar mærð-. 
ar smíði, má nú greina hátt og hljótt, hinir 
lærðu níði. 

6. þa ið mun geði þykja leitt, þá með ama 
segi, rímu kveða erindi eitt, ekki framar megi. 

7. það margialdar muna tjón, manns og 
hringa gefni, að vort kalda færir frón, fá glaðn- 
ingar efni. 

8. Bríkin-dúka birtu mjer, (bresti kila gjöld- 
in). hvað á að brúka handa þjer, hýru til 
kvöldin. 


72 


9. Við þá streitir starfið hönd, stynja, söngla, 
morra, vakan þreytir auga" og önd, ærið löng 
er dorra. . 

10. Eitt mun ráð, það oss er ljent, (engvir 
hlaup þau banna) það sem bráðast sje þá sendt, 
senn til kaupstaðanna. 

11. þar er kæti, þar er vín, þar má fá í bolla, 
staupa glæta gleður fín, góð er þá Púnskolla. 

12. Speigil meta sprund Óreið1, spil og 
smekk í nefið, þó má geta þess um leið, þetta? 
er ekkert gefið ?. 

13. Þar til rökin þekkja má, þetta brestur 
stundum, heima tökin þægri þá, þykja flest- 
um sprundum. 

14. Hvað skal mjer, að minnast á, mjúka 
skemtan fljóða, mönduls kneri.fagra fá, fjörið 
skemmt er ljóða. 

15. Hróðrar dugur; minkar mjer, myndin 
eina þrumir, full sjötugur orðin er, áður kveina 
sumir. 

16. Tel jeg búin mansöng minn, minnst er 
kæli bragna, veljið nú um varninginn, veri þið 
sæl — jeg þagna —. 


17, Góms andvana gal jeg fól, griða veizlu 


1) Sjaldgæft mun að sá sem er reiður vilji skoða sig 
í speigli. 
2) Opt þrjóta glaðværðar- meðöl í kaupstöðum þá 
! vest gegnir. 
, 


73 


náði, þar sem hrana sala sól, seggja geislum 
stráði. “ 

18. Börðust lengi grimmt með geð, gautar 
fljóta brennu, hverigs mengi hafði sjeð harð 
ari spjóta sennu. 

19. Engin þráa klóta kast, kefja treysti dugji, 
daga þrjá fram hjeldu hast, hrana gneista flugi. 

20. Hjálmars styfa blóðs á braut, benjaljár- 
inn harði, Odds af hlýfa skar allt skraut, skyrt= 
„an sárum varði. 

21. Hægri mundar missti þar, minnsta fíng- 
ur — skeinu — fjörs um stund þá frægur 
bar frá valþingum einu. 

22. Brands ei hlinur hinn fjekk þar hlífa 
spor af gyðju, einn þó brinju baugur var, 
brjósti? á skorinn miðju. 

23. Sættust bræðra sömdu grið, sóknar kala 
lægðu, trönum flæða" um tjaldra mið „til Upp- 
sala bægðu. 

24, Efldu þræsur engvar þá, eining sanna 
ljeðist, Ynga ræsir Oddur hjá, að hirómanni 
rjeðisi, 

25. Kappinn hár sem hrærði mund, hremsu 


74 A 


grimmt að flugi, stóð að árum um þá stund. 
efst á fimmta tugi. 

26. Hinn sen eggjum hvössum skar, hrugn- 
is ylja.sessu, ára tveggja tuga var, á tíma= 
bili þessu. 

27. Tug ár frama þjentu þar, þá mörg her- 
för „skeði, löngum saman, samt við bar, sínu 
hver að rjeði. 

28. Þeim fjörblómans árum á, um hjelt gæ!- 
an stýri, og þeirra skjóma skiptum frá, skráð 
mörg æfintýri. 

29. Var sannfæring fundin bezt, fólka er 
þorði? að röndum, Hjálmar væri hetja. mest, 
heims á Norðurlöndum. 

30.. þessum haustum öllum á, af þá ljetu 
slörum, ýtar braustir Ynga hjá, eyddu vetr- 
ar dögum. 

81. Ynga dóttir Ingibjörg, ógipt tíð þá sit- 
ur, hringa þótti fryggjan fjörg, fögur, blíð og 
vitur. 

32. Hjálmar einatt ástir með, undi kyssa 
svanna, fast í leynum fjekk það skeð, fátt svo 
vissi manna. 

38. Ást fjekk hrein án aðgjörðar, eiavalds 


75 


lundar bólin,; ætvik meinlegt una til bar, um 
tíunda jólin. 

34. Genginn hvurr í höll þá var, hárr ben 
kólfa valinn, Arngríms burir Bólmeyjar, brun- 
uðu tólf í salinn. 

35. Afbragð hlýra? að öllu var, einn og 
hærstur granna, hálfan svíra' og haus. ofbar, 
Hjálmar stærstann manna. 

36. Verstu bræður fólkið flýr, för ei spilla 
þorði, mestur æðir Angantýr, innað "styllirs 
borði. 

37. Kvaddi drótta tyggja og tjer: tengdir 
bjóða þorum, giptu dóttir þína? óþver, þessum 
bróður vorum. 

38. Hjörvarðs nafn sá forðum fjekk, frægst- 
ur hlina branda, engvan jafnan jeg leit rekk, 
undir brynju standa. 

39. Þegar móðug endar orð, öflugur atála- 
sveigir, Hjálmar stóð við hilmirs borð, hóf 
upp mál segir: 

40. Opt vjer jöfur yptum rönd, á blóð mið- 
um vörmum, ytar höfum látið lönd, liggja' í 
friðar örmum. 

41. Eins um svæði" og saltan hlje, sókn ei 


76 


feldum niður, löndum bæði! og lausafje, laufg- 
að veldið yður. 

42. Vilda jeg göllum varnað fá, er wísirs 
byngja kjörum, hjeðan öllum hratt jeg frá, her- 
víkinga förum. 

43. Betra merki málma kífs, mundi að 
þægi' jeg kæru, en berserkjum unntis vffs, og 
þó frægir væru. 

44. Kongur segir satt er það, sjest hjer mun 
að bera, því skal meyjan einhlýt að, ansvör- 
unum vera. 

45. Biðla valið vefst ei mjer, vífið spaka 
segir, eru halir ynntir hjer, ósamtakanlegir. 

46. Fögur sólar bylgju bil, bónorðs grein 
án trega, kröfð af sjóla sagna til, svaraði 
einarðlega. 

47. Hvenær skyldi jeg lukkuleg lifa og átorðu 
ráða, hetju gildri ef hafna jeg, hærstu norð- 
urláða. 

48. Jeg svo þungan úrskurð gel, ofnirs reina 
hlinum, Hjálmari ungum ástir sel, ekki nein- 
um hinum. 

49. þættu herkjur þjóðkongum, (banka' ei 


1 


efum tjeðan), að berserkjum illræmdum, jeg sje 
gefin hjeðan. 

50.. Auts af slóð nær Angantýr, að komst 
mála skorðum, í al þjóðar heyrn ó hýr, hratt“ 
svo slrjálar orðum: 

51. Hjörfa svegi brós er fríð, hóf nú grund- 
in tvinna, Sáms á ey og Oddi býð, eggja 
fundi sinna. 

52. Lítt mun hræða lífað fjer, leið á humra 
tanga, ykkar bræður vitjum vjer, viku af sumri 
þangað. 

53. Svo mun frjett hver auðgrund á, eptir 
eára fundinn, Hjálmar ljettbrýnn hermdi, já, 
handsöl váru bundin. 

54. Bræður keirðu' að geddu geim, gnoð úr 
vari lyptu, engin heyrði ýta þeim, árna far- 
ar giptu. 

55. Fjelagarnir fylkir hjá, frömuðu vana gleði 
dag unz bjarnar dróttir sjá, deyfð úr man- 
ar geði. 

„56. Straumar tíma streyma í, stunda tómið 
niður, herjans bríma börvar því, bjuggust 
rómu. viður. 

57, Hleypa úr festi" á höfrungs geym, hal- 


78 


ir tjátir ljetn, öldu hestum ærnum tveim, ask- 
ar báðir hjetu. - 

58. Grafnings leyra greyptir fans, glóðu' á 
öldu riði, hvurr á þeirra hundrað manns, hlóðst 
af völdu liði. 

59. Ránar meyjar flýttu för, framm á höfr= 
ungs grundir, Sáms. að eyju kafar Knör, kilju 
tröfum undir. 

60. Akker riðjast greitt til grunns, gliggur 
eyrðar biður, sterkum viðjum — hestar hlunns 
hýmdu — reyrðir niður. 

61. Svo fóstbræður sagtir þeir, sízt er nauða 
kenndu, í herklæðum einir tveir, upp á hauð- 
ur vendu. 

62. Ei til sáu sinna meir segla fríðu hreyna, 
heldur fráum fæti þeir, fóru víða“ um eyna. 

63. Enn á meðan að bar tjón, Angantýr 
hinn frægi, kom og sjeð fær súða - ljón, svo 
þar snýr að lægi. 

64, Þar til veiða þeinkti sjer, þung við 
nöldur kýfsins, sig tilreiða rr fer, að fresta 
kvöldi lífsins. 

65. Harðan buðu bræður fund, böls með 


GG 


(ð 


ljósa vigri, skipin hrutðu' á skammri stund, 
skjótum hrósa sigri. * 

66. Stukku? á land, en hjal ei hljótt, hóf 
svo flokkur strítur, hjer bar andgr engin þrótt, * 
afl í skrokkum síður. 

67. Eret við málma hnýginn sjót, hlutalægri 
báru, Oddur og Hjálmar ekki hót, öðrum 
frægri váru. 

"68. Harður Angantýr þá tjer: tamur brodda 
svifi, má ske strangar hetjur hjer, Hjálmar og 
Oddur lifi. 

69. Lítið saka lýst mjer það, ljóss í þund- 
ar köfum, vora maka ei þó að, enn þá fund- 
ið höfum. 

70. Allt fóstbræður heyrðu hvað, hlýrar mál 
í báru, einni hæð þeir hittust að, hveðjur 
strjálar váru. 

11. Hjálmars æðar þrútnar þá, þeinkti? að 
krumma bráði, fleygði bræður augum á, eld- 
fjörgum og tjáði: 

12. Ykkar raus við heyrðum hjer, hjörs af 
stríðu dunum, saka lausann höggva her, hæfir 
níðingunum. 

13. Angantýr þá ynna fer, ykkar leyta vár- 


80 


um, okkur skírist þökk af þjer, þessar geitur 
skárum. 

74. Smán er fengin fylgð af ná, færleiks 
ærum kynum, jeg því engan einn þar sá, af 
sem bæri hinum. 

75. Hetjum ströngum þikkjan þjett,! aðka 
fórr um ranninn, lög hólmgöngu samin sett, 
seggja voru þanninn: 

16. Hvur sem bæri“ af hólmi líf, heiging 
dauðum gildi, sviptir væri" ei hjálmi. hlíf, hjör 
nje rauðum skyldi. 

77. „Skiptust harðir hlýrar þá, hasla spanga 
mýri, fimm Hjörvarði fylgi ljá, fimm 08. Ang- 
antýri. 

78. Týrs bál - eitrað tyrfing þrátt, til stór- 
ræða bar ann, tveggja heitinn maki að mátt, 
mestur bræðra var hann. 

79. Oddur Hjálmars talar til, (trautt jeg 
rengi gruni), þennan málma þungan bil, þjóð- 
ir lengi muni. 

80. Skyrtan veldur — brynju blá — bens 
þó tangi ríri, vil jeg heldur vopnum fá, varpa? 
að Angantýri. 

81. Ættir skynja meining mín, metnað setja 


81 


lögin, stendst ei fríföld þín, þeirrar 
hetju slögin. 

82. Bágt mjer veitir ör það, böls í miðri 
pínu, hann að eitrað hvessings blað, holdi 
sliðri þínu. 

83. Tæpt þrítugan orðin enn, alls má fær- 
an kalla, full sextugum meina menn, munði 
nær að falla. 

84. Hjálmar strftur þág ei það, þessum 
ræðum linnti, Hjörvarð síðan Oddur að, yggj= 
ar glæðum kindti. 

85. En þó talar, jeg vil mjer, einn í senn 
að mati, meðan alið fæ jeg fjer, feings á brennu 
stræti. , 

86. þessu hlýða — en þolgæði, þraut af 
staldri fjendur, ginum víðum grenjandi, -gnög= 
uðu skjalda rendur. 

87." Angantýr ei ylfing brá, Í slátt fleina 
raman — sóktu hlýrar Hjálmar þá, hans í 
einu saman. 

88. Bjó nú Hjálmar bræðrum fimm, bana- 
spor óþokka, slögin málma geysi grimm, gegn- 
um bora skrokka. 

89, Heljar mönnum högg órír, hagin móú- 


82 


ug lánar, urgaði tönnum Angantýr, Öskrati, 
stóð og blánar. 

90. Hlýrar málma ulli að, otuðu berum 
fjöðrum, fyrir Hjálmars fetla nað, fjell þá hver 
af öðrum. 

91. Hjörs af fundi hrukku því, hels að móð= 
ir gínu, skornir sundur skrokkar í, skrikktust 
blóði sínu. S 

92. Hjálmar gæddur hug órír, hels frá baði 
gengur, framm þá æddi Angantýr, ei gat stað= 
ið lengur. 

93. Ljóns við hug og grimmdar geð, geirs 
að heggur njóti, hermanns dug og hreysti með 
Hjálmar leggur móti. 

94. Fagra hvelið faldist þar, freyjum hrann- 
ar bríma, skall á jelið sjelfingar, sköfnungs 
annan tíma. 

95. Kappar.hörðum hetju móó, hart svo 
rendur skóku, bifaðist jörð, en branda hljóð, 
björgin endurtóku. 

96. Brynjur slitna; benja ljá blóðsins elfur 
fegra, Oddur vitnar, enginn sá, einvíg skelfi= 
legra. 

97, Vörn ei dugði voðalig, vöðvar fláðu 


83 


sundur, fellt hvurr hugði hinnst á sig, herjans 
gljáða tundur. 

98. Odd þeir bræður einn í senn, öndu 
fyrtan hugði, öll herklæði hjággjust enn, hon- 
um skyrtan dugði. 

99. Hetjan lerkar bels að bý, hreysti ríka 
voma, þóttist herkjur áður í, aldrei slfkar 
koma. 

100. Óðum rjóðum elda flóðs, öllum ruddi 
dauðum, móður stóð á bala blóðs, brandi studd- 
ur rauðum. í 

101. Vald" af mæði mátti lítt, mjög dreir 
vörmu sverti dauðra bræðra úr bolum gpítt, 
blóð af hvörmum þerði. 

102. Odd að fýsir Angantí eigðan fá ef stend- 
ur, grám valdísar greipum Í, grúfði hann þá 
örendur. 

103. Hjálmar seinast gengið gat, geirs frá 
snjalla braki, þúfu eina upp við sat, að hvar 
hallar baki. 

104. þangað rjóður rann þá frár, raust svo 
hegðar sinni, ærið bróðir ertu sár, ásýnd bregð= 
ur þinni. 

105. Oddi blíðan sýndi sig, sin rögn= 


84 


glóðum, Hjálmar síðan hjals af stig, hóf upp 
sögn í ljóðum, 

106. Fjórum sinnum fjögur víst færa snart 
í pínu, jeg því finn að eitrið brýst, inn að 
hjarta mínu. 

107. Meðan fæ jeg lagað ljóð, lærðu" og sit 
á meðan, láttu hræin lepja blóð, líkið flyt þú 
hjeðan. 

108..Fólk orustur tvennar tólf todda fár við 
háti, hjörs af gust um hildar gólf hvergi sár 
jeg þáði. 

109. Bráins torgir vals um veg, vann með 
þreki ríka, fimtán borgir áður jeg,inn hef tek- * 
ið líka. 

110. Fjörgur bar jeg auðuns yl, ei nam svikja 
þorinn, líka var jeg tignar til, tveggja: ríkja 
borinn. Br: 

111. Örugt gekk á mistar mó meður fægð- 
an vigur, gyrntist ekkert annað þó utan frægð 
og sigur. 

112. Hels við kinning hinstu mjer, hugar 
sæfir tregann, að nú vinning SENA vjer yfir 
gnæfanlegar. 

118. Bana mun jeg bráóla fá, böls af kíngi 


85 


mörgu, hugur unir meðan má, minn hjá Ihgi- 
björgu. 

114. Útför skoðuð mey afs mín mjög nú 
rætast vildi, við mig boða ljóss þá lín, láðs á 
fæti skildi. 

115. Armlög fengin auðs af fold öndu met 
jeg hárri skilnað engin ofar mold eigðan get- 
ur sárri. 

116. Drag mjer hringinn hendi af, hjörfa 
raptur stífi, blíð sem Ingibjörg mjer gaf og 
berðu hann aptur vífi. 

117. þönkum núna vík jeg víst vífi frá og 
auði, hönd gullbúna hæfir sízt, hafi sá hinn 
dauði. 

118. Vist nábeðar veittu mjer vart þó gillist 
baugum mínar ljeðu leifar hjer, líð jeg illa 
draugum. 

119. Mig nú sing jeg hinst af heim, heirn 
og mæli dvínar bráins dingju berðu reim bana- 
gælur mínar. 

120. Fleins meðan sporin lögðu leið lífs af 
bólmar svæði, hann sín forlög frægð og deyð, 
fögru gól í kvæði. 

121, Hinst á vorum hróður beið, heyrn og 


86 


mæli þrotnum öndin fjörug af svo lið, andar 
skála brotnum. 

122. Eyjar líðir varir við vurðu randa hvini, 
haigs að smíði lögðu lið lúnum branda hlini. 

123. Kappinn snar við kumlin lauk, kinja 
branda grana, síðan bar á hömlu hauk Hjálm- 
ar andarvana. 

124. Svo upp togar siglurá, sefrings móa 
lundur, gammi voga vænum á, vængjum sló í 
sundur. 

125. Gliggur fyllti gúl á voð gullnu sveipt- 
an rúnum, hefring billtist grá að gnoð, grett- 
um hleipti brunum. 

126. Jötuns vængur fleina frey, farar greiða 
sendi, kaðla hæng í hægum þei, höfn á þreiða 
rendi. 

127. Hóf upp þróttgur blóðgan beim, bör 
hárs glansa svinni, konungs dóttur kom svo 
heim kastalans að minni. 

128. Eptir brekku bauga snar, branda sendi 
þráin, hún út gekk og henni þar, hann á 
bendir náinn. 

129. Sagði frjett af sinni ferð sending fljóð 
ei duldi, baug fram rjetti brinju sverð, og bana 
ljóðin þuldi. 

130. Hita sjás, nær hafði gná, hlfðt á ljóð ens 
þrifna, fjell hún násins ofan á, arma blóði drifna. 

181. Faðmlög gjalda nánum naut nistis unga 
gnáin, hann svo faldi hlýtt í skaut, harma 
sprungin dáinn. 


87 


32. Stólkonnngur sjálfur sá, segz og kvend- 
ið fríða, harma þungar hauginn þá, hann gaf 
bending smíða. 

133. Nás þá bærinn veittur var, vina trúu 
leifum, Oddur þær inn þangað bar, þreknum 
hnúa sveifum. R 

134. Líks að hofi lása dró, liðs með hörðu 
segjum, -þar að ofan þúngum sló, þramar 
svörð og neggjum. 

135. Oddur spjallað gat þá greitt, gekk frá 
haugi tjáðum, er mín fallin aðstoð veitt, unn- 
ist þau í náðum. 

136. Vinir klaga um vizku geim, vina hlot- 
in bagan, andar dragast úfnir heim, er svo 
þrotin sagan. 


137. Hæfir mjer að hugur minn, hróðrar 
kirki. glímur, það skal vera í síðsta sinn, sem 
jeg yrki rímur. 

138. Ár á baki fimm því finn, full áttunda 
tugar, sár og brakin muni minn, moldar blund 
í hugar. 

139. Munu keira ljóð í lag, láðs hagyrðu 
vinir, njóti þeir sem níta brag, nöldri í kirð- 
um hinir. 

140. Lýtum glundruð ljóðin menn lásu gjör 
í vetur, átján hundruð tuttugu tvenn tíu og 
sjö ár betur. 


88 


Barnalegur þanki um byrtu og 
dymmnu áf sama höfundi. 


1. Völd hafði. Njóla 
En víðfaðma 
því ann. ei átti hlýra 
Skuggi sat í dölum 
Enn draum Njörun bauð 
Ró of allt sitt ríki. 
2. Var sem dánar kyrrð 
Á drós auðuns 
Allt var kyrrð í komið 
Sváfu blómstur 
Sváfu fiflar 
Sváfu lauf og liljur. 
8. Fleygti sjer skuggi 
Á fjörgín alla 
Og vildi næði nota 
Enn hlýrner allur 
Heiðskír gapti 
Drós á klædda dymmu. 
4. Dymt var í heimi 
Dauft var lífið N 
Ljós ei lífið gladdi 
Sá það hinn mikli 
Miskunar brunnur 
Lífs og ljósa faðir. 
5. Glitra ljet hann hifin 
Hýrleitum stjörnum t 
Svo nokkuð birti betur 


10. 


89 


þó ei fullnóg 
Að fæla skugga 
Eins lá hann kyrr gem áður. 


. Ljet þá almáttkur 


Ljósa hríslur 

Fleygast fram um hifin 

Gullnu belti þau 

Betur lístu 

Enn stjörnur Í fjærlægð staddar. 


. Yðandi spriklandi 


Elding líkast 

Norðurljós það nefnum 
Föður ljósanna 

Fannst þó ekki 

Birta næg til búin. 

því gaf hann fjörgín 
Furðu stóran 

Ljóshnött líkan gulli 

Sá varð skugga 
Skemdar fæla 

En börs það brútur gladdi. 
Mána ljós þetta 

þó megnaði varma 
Fjörgín engan færa 

Ti og birtu vildi 

Í eining saman 

Skapa hilmir hæða. 

Og ljós það senda 
Sameinað varma 

Sem líf og fögnuð færði 


1l. 


12: 


13. 


90 


Ljet hann því skapta 
Skínandi sunnu 

Fegra fæst ei líta. 
Engin dautleg 

Augu megna 

Birtu meiri" af-bera 
Hita ljær sunna 

Holdi fjórnar 

Líf og ljóma sendir. 
Helltist þá geisla flóð 
Ur hafi ljósa 

Of allt sem nöfnum nefnist 
Teigaði þá allt 

Sem til var skapað 
Ljóss og varma veigar. 
Gladdist þá uppljómuð 
Autuns kvinna 

Hlý og hýr og fögur 
Gladdist þá allt 

Sem geisla naut 

En skuggi skreið í felur. 


14s Elti hann sunnu ljós 


15. 


Og útlægan gjörði 

Svo hvergi við gat haldist 
Sáu menn hinnst 

Hann hjelt í útnorður 

Og sier í haf þar sökkti. 
Speigladi sig himins 

Her gjörvallur 

Í lignum þrumu linda 


16. 


17. 


18, 


19. 


20. 


vl 


Glóti þá allt 
Með geisla strjáli 
En storð var fangin furðu. 
Sem skærasti speigill 
Með spriklandi ljóma 
Hafið mót himni breiddist 
Hló öll náttúran 
Og hýr varð fjörgín 
þó skreið ei skuggi úr felum. 
En þegar eigló 
Endað hafði 
Sitt hlaup sirkil-myndað 
Og útbýtt geislum 

allar síður 
Hvíldist hún um tíma. 
Læddist þá skuggi út * 
Og lagðist á fjörgín 
Höf og hauður faldi 
þar til en dýra 
Drottning ljósa 
Geisla skarti skrýddist. 
Fór þá enn skuggi 
Í felur, því að 
Ljós fælinn er löngum 
Dvínar ei þetta 
Meðan dymma og ljós 
Haldast, við í heimi. 
Ekki! er Sefa far, 
Innlæst í hrofi 
þá lítur ljósum glitra 


92 


Hlýrner og æger 

En hold fjötruð önd 

Otar vonar árum. 
21. Og vill himin fleyg 

Fá að skoða 

Lífs og ljósa brunna 

Þþars ginnunga gap 

Getur ei hamlað 

Mærri muna skoðun. 


Er mjer tamur einn brestur 
— Ólund rama lama — 
Veikja ama vín = hrestur 
Og vekja gaman sama. 


HE. Jónsson. 


RL jr 


Lbs - Íslands 


HA 


j 


afn 


MA 


44013 


AIN 


